Arbók 


HINS ÍSLBNZKA FORNLEIFAFÉLAGS 

1906 


REYKJAVIK 

ÍSAPOLDARPRENTSMI&JA 


1907 



ÁRBÓK 


HINS ISLENZKA P0RNLEIFAPÉLAÖ8 


1906 


REYKJAVIK 

ÍSArOLDARPRENTSMI&JA 




Rannsókn 

i Norðurlandl sumarið 1905. 


Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 


Sumarið 1905 ferðaðist eg utn Norðurland fyrir Fornleifafélagið, 
þvi þar var enn ýmislegt að athuga. Mun eg nú skýra frá rann- 
sóknum minum i hverri sýslunni fyrir sig, eins og eg gjörði 1900. 


I. Suður-I»ingeyjarsýsla. 

1. Þingey. Hvenær sem Þingeyjarsýsla er nefnd, þá er eins 
og manni sé sagt það, að hún sé kend við þingstað, er hafi heitið 
Þingey og verið vorþingstaðurinn i Þingeyjarþingi. Lítið er hans 
getið i sögum vorum: að eins á 2 stöðum i Reykdælu, kap. 27 og 
k. 29, er nefnt Eyjarþing. En nafnið Þingey kemur hvergi fyrir i 
sögum. Kunnugir vita samt að Þingey er til og heldur enn nafn- 
inu og að þar sjást enn glöggvar leifar þingstaðarins. Er enginn 
efi á þvi, að Eyjarþing er það þing, sem i Þingey hefir verið hald- 
ið. Þingey liggur i Skjálfandafijóti, þar sem það rennur norður með 
sunnanverðri Köldukinn og er Fljótsheiði þar austan megin. Mynd- 
ar eyjan yzta hala hraunfióðs þess, sem runnið hefir ofan endilangan 
Bárðardal. Er eyjan á að gizka nálægt 1 mila að lengd, en tiltölu- 
lega mjó. Hún er öll vaxin fjalldrapa. En uppblástursgeiri liggur 
skáhalt yfir um hana, frá suðvestri til norðausturs, skamt frá suður- 
enda hennar. Þar er vað á vesturkvislinni, kallað Sandbrotavað 
og er það skamt frá bænum Barnafelli í Köldukinn. Mestur hluti 
fijótsins er i vesturkvislinni. Yfir austurkvislina má viða riða. Þó 
er einna bezta vaðið spölkorn fyrir norðan suðuroddá eyjarinnar. 
Austan að þvi vaði liggur, ofan af Fljótsheiði, ruddur vegur, forn- 
legur mjög, sem nú heflr eigi verið notaður svo lengi sem raenn 



4 


vita til. Löngu norðar er i kvíslinni dálítil ey, löng og mjó, er 
heitir Bjúgey. Við norðurenda hennar beygist kvislin austurávið, 
en svo brátt aftur vesturávið, — og skilur þá eftir hraunjaðar fyrir 
austan sig; annars liggur sín kvísl með hvoru fjalli utan með 
hrauninu. — Við þessar stefnubreytingar kvíslarinnar myndast dálítið 
hálfkringlumyndað nes aústur úr Þingey. Á þvi er þingstaðurinn, 
og sjást hans glöggar menjar. Heíir þó nokkuð af þeim eyðilagst við 
það, að bær var gjörður þar í byrjun 19. aldar. Hann stóð um 40 
ár. Eru auðþektar tóftir þær, er bænum tilheyra. En sumstaðar 
sjer á forntóftir út undan þeim. Hefir þar verið bygt ofan á þing- 
búðatóftir. Það er merkilegt við þenna þingstað, að utan um hann 
er tvöföld girðing, hvortveggi mjög fornleg, og hafa þeir garðar verið 
afar-miklir. Að austanverðu er kvíslin í stað garðanna. Innri girð- 
ingin er nokkuð óregluleg: kreppist saman er nær dregur kvíslinni, 
en slær sér þó út aftur. Það kemur af því, að norðurhlið hennar 
beygir suður fyrir stóran hraunhól, en síðan aftur austur og norð- 
austur með honum og þá fram á kvíslarbakkann. Hóll þessi heitir 
Þinghóll. Ytri girðingin myndar næstum reglulegan hálfhring. Hinn 
hálfhringinn á móti myndar kvíslin og má hann einnig heita reglu- 
legur, nema hvað hann gengur inn á við sunnantil. Með öðrum 
orðum: suðurendi girðingarinnar liggur austur á kvislarbakkann dá- 
lítið sunnar en nesið fer að myndast. Búðatóftir eru eigi allfáar: 
Vesturhlið innri girðingarinnar er mynduð af búðaröð, sem liggur 
frá norðri til suðurs. Það eru 5 búðir: hin syðsta nál. 8 fðm. löng, 
en hver hinna hér um bil helmingi styttri. Austur frá hinni löngu 
tóftinni er sérstök tóft, ferskeytt, fremur lítil. Beint suður af búða- 
röðinni er einstök tóft fyrir utan (innri) girðinguna og er norðurend- 
inn áfastur við hana og nokkuð óglöggur, svo ekki er bægt að 
ákveða lengd búðarinnar. En einna stærst er hún af búðunum. 
Nokkrum föðmum austur frá búðaröðinni er nýleg tóft allmikil. Hún 
hefir tilheyrt bænum og verið annaðhvort fjárrjett eða heystæði. 
Hún liggur frá norðri til suðurs Fyrir búðatóftum vottar við báða 
enda hennar, og eru líkur til, að hún hafi verið sett ofan á búðaröð. 
Framhald af þeirri röð til norðurs heldur svo áfram fyrir utan innri 
girðinguna norður að hinni ytri. Eru þar fyrir víst 4 tóftir, og 
allar stórar: 6—8 fðm. á lengd, nema hin syðsta, sem næst er innri 
girðingunni: hún er um 4 fðm. Á stærð við hana er sjerstök tóft, 
sem liggur einstök fyrir austan þessa búðaröð hér um bil miðja. 
Mitt á milli nýju tóftarinnar, sem nýlega var getið, og Þinghóls er 
stök tóft, langt frá öllum öðrum; hún er einna óglöggust og eigi 
stór. Út lítur fyrir, að búðartóft sé áföst innri girðingunni sunnan 



5 


undir Þinghól, þó er það óglögt, enda tekiir þar við nýleg tóft, sem 
bænum hefir tilheyrt, hvað sem þar kann að hafa verið áður. Norð- 
austur frá hólnum er enn búðaröð, sem liggur frá kvíslarbakkanum 
til norðvesturs. Hún er fremur óglögg og niðursokkin. Virðast þar 
hafa verið 4 búðir og eigi alllitlar. Bæjartóftin er suður frá Þing- 
hól á kvíslarbakkanumj og sér einnig á búðatóttir út undan henni á 
tvo vegu. Norðvestur frá bæjartóftinni og eigi langt frá henni er 
enn nýleg tóft. Eigi verður séð, að hún sé sett ofan á fornvirki. 
Yíir um þvera suðausturhlið hólsins sér fyrir nýlegum garði: mun 
það hafa átt að verða túngarður^ en raunar hefir túnið aldrei orðið 
grætt^ og túngarðinum eigi haldið áfram. Skamt frá suðurenda garð- 
spottans hefir verið byrjað á að byggja ofurlítinn kálgarð eða eitt- 
hvað þess konar, en virðist eigi heldur hafa orðið fullgert. Á norð- 
vesturhlið hólsins vottar fyrir fornlegum hring; hallar honum ofan 
af hólnurn og er hann að neðanverðu orðinn að stórþýfi. — Utan 
við ytri girðinguna suðvestanmegin er lítill hóll, lágur og fiatur með 
sléttu hraunmalar yfirborði. Kringum hann er hringgarður^ 38 fðm. 
um kring; og er hann dálítið frálaus hólnum norðanmegin. Það er 
eina mannvirkið sem eg gat séð utan girðinga. 

Þess skal getið, að kvíslarfarvegur liggur eftir endilangri eynni. 
Það er nú grasi vaxin laut og liggur í ýmsum bugðum. Vestur frá 
þingstaðnum hefir hún stóra bugðu austur á við og liggur þar all- 
nærri honum. Hún heitir Þingiág. Langt norður frá þingstaðnum 
eru í henni 2 klettar, hvor hjá öðrum. Þeir heita Hengingarklettar. — 
Þess var getið hér að framan, að norðaustan við þingstaðinn beygist 
kvíslin vestur á við og skilur eftir hraunjaðar fyrir austan sig. 
Nokkuð löngum spöl norðar skiftir kvíslin sér í tvent: brýst eystri 
hlutinn þvert austur í gegnum þenna hraunjaðar, — sem er orðinn 
allbreiður, — og fellur síðan um djúpt gijúfur ofan með heiðinni. 
Við þetta myndast sérstök ey, eigi alllítiþ er heitir Skuldaþingsey. 
Nafnið bendir á þinghald þar. En eigi sjást þar þó nein mannvirki. 
Norðurendi beggja eyjanna myndar háa brún, sem er næ.stum bein, 
en liggur þó skáhalt við, því norðausturhorn Skuldaþingseyjar nær 
lengst norður, en norðvesturhorn aðaleyjarinnar skemst norður. 
Vesturhluti austurkvíslarinnar, sá er skilur Skuldaþingsey frá aðal- 
eynni, fellur norður af brúninni um háan og fagran foss, er heitir 
Ullarfoss. Gæti hugsast, að nafnið væri myndað af froðunni neðan 
undir honum. Þar er djúpur og víður hylur. Hann heitir Skipa- 
pollur. Er sagt að þangað hafi Skjálfandafijót verið skipgengt i 
fornöld og þar verið skipalægi. Og nokkuð er það, að kalla má 
hallalaust þaðan til sjávar. Rennur fijótið þar á eyrum^ sem af 



6 


árburði eru myndaðar. Má eigi vita, hve mikið þær kunna að hafa 
aukist síðan landið bygðist. 

Eg bjó til uppdrátt af eynni og þingstaðnum, því Fornleifa- 
félagið átti engan áður. En uppdráttur þingstaðarins eftir Daníel 
Bruun höfuðsmami; sem prentaður er í riti hans »Fortidsminder og 
Nutidshjem«, er i fárra manna höndum hér á landi. — Nýju tóft- 
irnar gjörði eg dekkri en hinar á uppdrættinum. 

2. í RauðusTcriðu. Norður við enda Fljótsheiðar gengur dalhvarf 
vestan í hana. Er sinn höfði hvoru megin; eli ekki eru það hamra- 
fjöll. Fjórir bæir eru í dalnum: Norðanmegin er Rauðaskriða 
(höfuðból) og hjáleigan Skriðuland, en sunnanmegin Jódísarstaðir og 
Bergsstaðir. Lengra inn i dalnum eru 3 eyðibýli: að norðan Skriðu- 
sel og Steinsstaðir, en að sunnan, inn frá Jódísarstöðum, Ingveldar- 
staðir. Þar sjer til rústa og allmikilla fornra girðinga. í Rauðu- 
skriðu heíir verið kirkja, eða að minsta kosti bænahús, i kathólskri 
tíð. Raunar er þess hvergi getið, svo jeg viti; en þar sér glögt fyr- 
ir kirkjugarðinum. Kirkjutóft eða leiði er þó eigi hægt að aðgreina: 
það er alt orðið að óreglulegum þúfum. Legsteinn heíir verið tek- 
inn þaðan og fluttur í fjárhús á túninu. Er hann þar, reistur á 
rönd, í undirstöðu undir framgafli innanverðum, og liggur garðinn 
fast við hann. Steinninn er úr blágrýti, óhöggvinn og er meir en 
2 V 2 al- á lengd, um 1 al. á breidd og um 7 þuml. á þykkt þar er 
séð verður. Tvær leturlínur eru á honum og liggja langsetis út 
undir röndinni þeirri, er nú veit niður. Var garðinn riflnn frá svo 
eg gæti séð þær. En dagsljós komst þar lítt að og var sem hálf- 
dimma á steininum. Varð því að nota lampaljós. Var sú birta eigi 
vel skýr. Þó ætla eg að eg hafl séð letrið nokkurn veginn rjett. En 
það er ókennilegt. Dró eg það upp, svo nákvæmlega sem mér var unt. 
í upphafl neðri línunnar er fallið úr steininum og vantar þvi neðan 
af fyrsta stafnum. IJr fyrstu 6 stöfunum mun mega lesa: Magnús^ 
og svo las Jóhannes Þorkelsson á Ytra-Fjalli, vitur maður og vel 
að sér. Um hitt annað af þessu letri verður ekkert sagt að svo 
stöddu. Engan veginn held eg því fram, að uppdráttur minn sé 
svo áreiðanlegur sem þörf er á. Þess er varla að vænta, að upp- 
dráttur geti verið jafnfullnægjandi og steinninn sjálfur. Hann þyrfti 
að komast til Reykjavíkur. Þar gæti »fagmenn«, innlendir og út- 
lendir, skoðað hann. Mundu bændur í Rauðuskriðu, Friðflnnur Sig- 
urðsson og Hernít Friðlaugsson, taka að sér, fyrir sanngjarna borg- 
un, að draga hann til Húsavíkur, svo þaðan mætti flytja hann 
á skipi. 



1 móa fyrir vestan tún á Bergsstöðum er dálítil girðing, 
forn, og í henni bæjarrúst, mjög niðursokkin. Heitir það Mánagerði, 
en höfðinn fyrir ofan Mánafell. Kemur það vel heim við Landn., 
að þar haíi búið Máni landnámsmaður, sem rekinn var frá Máná 
á Tjörnesi. Og með því að Máni er sjaldgæft nafn, en Eysteinn 
l BauðusTcriðu, sem Eeykdæla getur, var Mánason, þá liggur beint 
við að ætla, að hann haíi verið sonur þess Mána, sem hér er um að 
ræða. Máná er nyrzti bær á Tjörnesi, en Valadalur næsti bær þar 
fyrir utan. Munnmæli þar á nesinu segja, að Vali haíi rekið Mána 
burt. En Landn. nefnir til þess Böðólf, er nam alt nesið og heíir 
því ráðið þar mestu! Haíi nú Máni verið líkur Eysteini i skapi og 
Vali kent ójafnaðar af honum, en verið skjólstæðingur Böðólfs, þá 
getur það legið til grundvallar fyrir munnmælunum, að Böðólfur 
haíi gjört það vegna Vala, að reka Mána burtu. 

3. Valahaugur er sýndur upp í dalsbrúninni gegnt bænum Vala- 
dal. Það er raunar náttúrlegur hóll, eða öllu heldur dálítiil grasi 
gróinn ás. Hann er allhár og af honum fagurt útsýni. Að ofan er 
hann flatur og eigi víðari ummáls en svo, að þar er rúm fyrir haug, 
þó hann væri nokkuð stór. Nú er þar svo út grafið, að allar menjar 
haugsins eru horfnar. Björn Helgaspn, bóndi i Ytri-Tungu, sagði 
mér, eftir afa sinum, að Páll bóndi á Héðinshöfða, langafi Björns, 
hefði grafið Valahaug út og fundið þar tvo hluti af eiri: armhring 
og »bauk«, — það virðist hafa verið eins konar smá-ílát; aðrir, sem 
höfðu haft sagnir af grefti Páls, kölluðu það »ofurlítinn eirketil*. — 
Ekkert fann Páll þar annað, hvorki vopna- né beinalelfar, og bendir 
það til þess, að áður hafi haugurinn verið roflnn og ræntur, en 
þessir tveir hlutir, sem Páll fann, hafl þá orðið eftir af vangá. Svo 
sagði Björn, að Páll hefði haft »baukinn« til að geyma ýmislegt 
smávegis í. En hvað um hann varð eftir Páls dag, vissi hann ekk- 
ert um. Um armhringinn hafði hann heyrt það, að síðast hefði átt 
hann kona þar á nesinu, er Aðalbjörg hét, hún hefði farið til Ameriku 
fyrir 15—20 árum og hefði að líkindum haft hringinn með sér. — 
Nú fyrir 6—8 árum gerði Skafti nokkur Arason nýja tilraun til að 
leita i haugnum, og var auðséð, að hann hafði graflð rækilega. En 
hann fann samt ekki neitt. Hann er siðan farinn til Ameríku. 

4. *IIállbjarnarhaugur<í er sýndur skamt frá Hallbjarnarstöðum. 
Það er litill, ávalur bali í djúpri graslaut framan í brekkubrún. Er 
auðséð, að lautin heflr á sínum tíma verið jarðfall, og heflr það 
skbrið sig niður úr brekkubrúninni tveim megin við litla jarðtorfu. 
Úr þeirri jarðtorfu hefir svo balinn myndast þá er jarðfallið greri 
upp, en heflr víst aldrei haugur verið. Þó hefir þar verið gjör ali- 



é 


míkill útgröftur fyrir eigi mörgum árum. En ekkert fanst, sem ekki 
var von. 

5. Böðólfsstaðir. Svo segir Landn. III. 19., »þau (Böðólfur) fóru 
öll til íslands ok brutu skip sitt við Tjörnes ok váru at Auðólfs- 
stöðum hinn fyrsta vetr. Hann nam Tjörnes alt milli Tunguár ok 
Óss«. Hér við er það at athuga, að »Auðólfsstaðir« eru ekki til á 
Tjörnesi; en þar er eyðibýli, sem heitir Böðólfsstaðir. [Suma heyrði 
eg nefna það »Bugólf8staði», sem er auðsæ afbökun]. Böðólfsstaðir 
eru í Ytri-Tungu landi austur við Hallbjarnarstaðaá og er dálítið 
lengra frá sjó en næstu bæir eru nú. Sér þar glögt fyrir túngirð- 
ingu og rústum. Virðist bygð hafa haldist þar nokkuð langt fram 
á aldir, því sumar rústirnar eru grænar. Ein þeirra hefir tvær 
hliðartóftir og þriðju þar inn af. Það getur verið fjóstótt. Hún er 
inni i austanverðri girðingunni. önnur rúst er í henni vestanverðri. 
Það er fornleg bæjarrúst: er að sjá sem þar hafi verið 4 bæjarhús 
hvert af enda annars. Því miður hefir í seinni tíð verið bygð fjár- 
rjett, eða stekkur, ofan á miðju þessarar rústar. Suðaustan til er 
partur af girðingunni myndaður af rúst, sem er tvískift: hvor tóftin 
af enda annarar, og er hvor um sig hér um bil 3 fðm. löng. Þetta 
sýnist einnig vera bæjarrúst. Hún er mjög niðursokkin og svo forn- 
leg, að eigi sér á henni grænan lit. Er að sjá, að sú rústin hafi 
fyrst verið lögð niður. Enn er ein rúst, sem myndar part af girð- 
ingunni norðaustan til. Það er óskift tóft, ef til vill forn fjárrétt, 
og slær að eins grænleitum lit á hana. Mér sýnist nú líklegt, að 
Böðólfsstaðir séu bær Böðólfs landnámsmanns, ’og að i Landn. ætti 
að standa: Böðólfsstöðum í staðinn fyrir »Auðólfs8töðum«. Það getur 
svo auðveldlega verið ritvilla. Má vera að bæjarrústirnar hafi verið 
tvennar vegna þess, að þau voru þar öU hinn fyrsta vetur. Um 
vorið hafa þau skift sér: Böðólfur að líkíndum búið þar áfram, en 
fengið hinum aðra bústaði. Orð Landn. eru ekkert á móti því. 

6. Oþveginstunga. Svo segir í Reykdælu, 4. kap.: »Hánefr hét 
maðr. Hann bjó í Óþveginstungu«. Eigi sést af sögunni hvar sá 
bær hefir verið, og týnt er nú nafn hans. En allar líkur eru til, 
að það sé sá bær, sem nú heitir Laugasel. Það er syðsti bær í 
Reykjadal. Kemur Reykjadalsá sunnan að fyrir vestan bæinn, en 
fyrir austan hann rennur lækur, sem heitir Óþveginslækur, og fell- 
ur í ána iitlu neðar, svo að þar myndast nes eða tunga, sem bær- 
inn stendur í. Óþveginsmýri heitir upp með læknum og Óþveginsás 
litlu austar. öil örnefnin eru líklega kend við viðurnefni manns. 
Úlfr úþveginn er nefndur i Njálu. Fleiri gátu haft það kenningar- 
nafn. En hvernig stendur á því, að bæjarnafnið skyldi týnast, þar 



ðem þessi örnefni haldast, hafl bærinn verið þar hjá þeim? Það ef 
hægt að hugsa sér: Óþveginstunga heflr lagst i eyði. Laugamenn 
hafa eignast landið. Þar heflr síðan verið selför frá Laugum. Og 
úr selinu heflr orðið bær þá er fram liðu stundir. Þá var eðlilegt, 
að hann héti Laugasel. 

7. Hörghús heitir lambhús á Stóru-Laugum í Reykjadal. Það 
stendur á hól einum suður á túninu og lítur út fyrir að hafa staðið 
þar lengi, — því á Norðurlandi endast byggingar vel. — Engin forn 
mannvirki sjást á hólnum og mjög er jarðvegur þar þunnur, svo að, 
þó hörgur hafl staðið þar áður, þá heflr hann hlotið að eyðileggjast 
og allar menjar að hverfa þá er húsið var bygt. Eru litlar líkur 
til að merki hans sæist undir - húsniu, þó það væri tekið burtu. 
Nokkru austar í túninu er stór forn tóft, eða hringur, sem heitir 
Valhöll. Engin sögn fylgir henni og eigi heldur Hörghúsinu. Það 
sögðu menn mér, að vestan árinnar, þar á móts við, væri móaflesjar, 
er kallaðar eru Hörgur (Hörgurnar), og mundu þær hafa nafn af 
þvi, að þær væri svo harðar og hrjóstugar. Og líkt héldu þeir að 
kynni að standa á með Hörghúss-nafnið. En mundi hitt eigi vera 
nær sanni, að »Hörgurnar« hafl til forna verið skógi vaxnar, og að 
sá skógur hefði vefið lagður til hörgsins og ætlaður til eldsneytis? 

8. Finnastaðir heitir rúst, skammt norðvestur frá túni á Forna- 
stöðum í Ljósavatnsskarði. Hún er nær 14 fðm. löng frá austri til 
vesturs, og er auðséð á endatóftunum, að það er forn bæjarrúst. En 
um miðjuna hafa síðar verið sett fjárhús ofan á hana og sjást tóftir 
þeirra glögglega. Munnmæli segja, að Þorvarður Höskuldsson hafl 
búið á Finnastöðum. En samkvæmt Ljósvetningasögu bjó hann 
raunar á Fornastöðum. Þar á móti ber nafnið Finnastaðir það með 
sér, að það er kent við mann, sem heflr heitið Finni. Finni hét 
föðurbróðir Þorvarðs, — annars er nafnið sjaldgæft, — og ef Finna- 
staðir væri kendir við þann Finna, þá mætti líta svo á, sem munn- 
mælin hefði haft skifti á þeim frændunum. En nú sést það af Ljós- 
vetningasögu, að Finni heflr búið undir Felli í Köldukinn, svo það 
er nokkuð djarft, að gera ráð fyrir, að hann hafl búið á Finnastöð- 
um. Ekki er samt nein fjarstæða að geta þess til, að hann hafl fyr 
búið á Finnastöðum, en siðar undir Felli. 

9. Fornastaðasel var rúmum stekkjarvegi suðaustur frá bænum. 
Þar sjást nú að eins stekkjarrústir. Bær var þar þó áður og hélzt 
bygðin svo lengi, að síðasti bóndinn þar var Jón, faðir hinna nafn- 
kunnu bræðra Björns í Lundi og Kristjáns á Illugastöðum, sem uppi 
voru á fyrri hluta 19. aldar, og voru báðir atkvæðamenn. 

2 



10 


ÍO. Isólfstunga. Eeykdæla getur, í 24. kap., um ísólfstungu i 
Bárðardal. Það bæjarnafn er týnt, og hefir Valdimar Asmundarson 
getið þess til, i nafnaskrá Eeykdælu, að það sé Litla-Tunga, og get- 
ur það nú vel verið. Þó hefir mér dottið annað i hug, sem mér 
virðist liggja enn beinna við. Næsti bær fyrir sunnan Litlu-Tungu 
hét íshóll, hann er nú i eyði. — Hann stóð i tungu, er myndaðist 
af Mjóadalsá að vestan, en Fiskiá og íshólsvatni að austan. Þetta 
nafn: IsJióll, sýnist mér nokkuð grunsamt. Þar er enginn is, nema 
þá er vatnið liggur á vetrum, og er slíkt algengt og engin ástæða 
til að kenna þenna bæ við is fyrir það, fremur enn svo marga bæi 
aðra, þar sem vötn eru. Þar á móti sýnist mér það liggja nærri, 
að úr bæjarnafninu Isólfstunga gætí orðið IshóU. Hafi t. a. m. vatnið 
heitið Isólfsvatn, þá heyrist það i skjótum framburði sem Ishólsvatn 
(eða Isólsvatn), og á sama hátt gat ísólfstunga orðið Isólstunga og úr 
þvi Ishólstunga, og svo ekki annað en stytta það i: Ishóll. — Daniel 
Bruun, höfuðsmaður, getur þess, i fylgiriti við Árbók Fornleifafélags- 
ins 1898, að hann fann, meðal annars, miklar bæjarrústir við Fiskiá, 
en nafn þess bæjar var týnt. Það mun varla fjarri að ætla, að þar 
hafl ísólfstunga staðið i fyrstu, en verið flutt undan sandfoki upp að 
vatninu þangað sem íshóll stóð siðan, og er þá líklegra, að bæjar- 
nafnið hafl eigi breyzt fyr en eftir flutninginn. 

11. Eyðibœir i Þegjandadal. Aðaldalur (eða Aðalreykjadalur) 
skiftist að innanverðu í 3 arma. Beinasta framhald hans er Eeykja- 
dalur, og er hann vestast; en austast gengur Laxárdalur suðaustur 
til Mývatnssveitar. I miðið er Þegjandadalur og er hann miklu 
minstur. Hann er allur grösugur og hafa til forna verið i honum 
10 bæir, sem nú eru i eyði. Allir voru þeir eign kirknanna á 
Q-renjaðarstað og i Múla, og allir hafa þeir verið lagðir niður til 
þess, að staðirnir gæti sjálflr notað löndin. Lækur rennur eftir daln- 
um, er skiftir löndum. Bæirnir fyrir austan hann voru Grenjaðar- 
staðarkirkjueign og hétu þeir: 1. Hrísar. 2. Hrísakot (lika nefndur 
Hlemmiskeið). 3. Bjarnastaðir. 4. Brúar. 5. Brúagerði. 6. Hjalthús. 
Nú er Girenjaðarstaður einn eftir i Þegjandadal austanmegin lækjar- 
ins. Vestanmegin hans voru bæirnir Múlakirkjueign og eru þeir 
nefndir: 1. Einarsstaðir. 2. Bjargakot. 3. Hólkot. 4. Vestra-Holt. 
Einn bær er enn bygður vestan lækjar og er hjáleiga frá Múla. 
Hann er vanalega nefndur Kraunastaðir, en sumstaðar Hraunastaðir 
og enn sumstaðar Kraumastaðir. Menn hafa ekki skilið nafnið, og 
er það ekki láandi. Mér heflr dottið ein skýringartilraun i hug, og 
er hún sú: að bærinn hafl upphaflega heitið Krýnastaðir: haft nafn 
af krýnóttu nauti. En með þvi að ý var fyrrum borið fram sem 



11 


nú er au (eða mjög líkt því), þá hafa menn á síðari tímum tekið að 
rita það með au. En við það hlaut það að verða óskiljanlegt. 

12. Eyðibœir í afdölum FnjósTtadals. Fnjóskadalur skiftist að 
innanverðu i 3 arma: Timburvalladalur er austastur og er talinn 
framhald aðaldalsins: kemur Fnjóská fram úr honum. í honum er 
einna mest undirlendi. Hjaltadalur er i miðið, og er að lengd á 
milli hinna. Bleiksmýrardalur er vestastur og er hann talinn miklu 
lengstur. Eigi gat eg ferðast um þessa dali. Þeir eru allir þröngir 
og i þeim vegleysur og ófærur. Varð eg að láta mér nægja að sjá 
inn eftir þeim, En um eyðibæi þar fekk eg góðar og greinilegar 
skýrslur hjá kunnugum mönnum. Sá, sem fræddi mig mest og bezt, 
var Guðmundur bóndi Daviðsson i Fjósatungu, fróðleiksmaður, greind- 
ur og minnugur vel, enda allra manna kunnugastur um þessa dali: 
Hann ólst upp á Reykjum: sá bær liggur við minni Bleiksmýrardals 
og smalaði G. mörg ár i þeim dal. Seinna bjó hann mörg ár i 
Hjaltadal og kom þá oft i Timburvalladal. En hvar sem hann kom, 
veitti hann öllu nákvæma eftirtekt og man það siðan. Hefði hann 
getað fylgt mér inn i dalina, mundi eg hafa »treyst á fremsta« að 
fara þangað. En hann er nú áttræður og eigi lengur fær til slikra 
ferða. En eftir hans tilögn og undir hans umsjón bjó eg til afstöðu- 
uppdrátt eyðibæjanna, sem eg vona að sé betri en ekkert til þess, 
að skilja það, sem hér verður um þá ritað. En eigi má vænta að 
hann sé nákvæmur. Mun eg nú taka hvern dalinn fyrir sig og 
skýra frá eyðibæjum þar og íieiri örnefnum. 

a) Timburvalladalur. 

1. Ueimarasél var spölkorn fyrir innan Söriastaði, sem nú er 
insti bær i Fnjóskadal austanmegin. Þar héizt bygð svo iengi, að 
kona Krlstjáns á liiugastöðum fæddist þar. Þar sést stór túngirðing, 
ait að 7 dagsiáttum. Nokkuð er þar biásið með ánni, en var óblásið 
■fyrir 67 árum. Nú er þar þó að gróa upp aftur. 

2. Fremrasel. Þar er byggiiegt og sjást vatnsveitingaskurðir, 
en iitið sést tii tófta og þykir eigi vist, að þar haíi verið bær að 
staðaidri. 

3. Fagranes er nokkru innar. Það telja munnmæli með eyði- 
bæjum. Þó sjást þar eigi tóftir með vissu. 

4. HvitárTcot var iangt inni i dalnum hjá ársprænu, er Hvitá 
heitir og heíir nafn af fossafalii. Þar er nú alt undir skriðu. 

5. Timburvellir voru vestanmegin i dainum, gegnt Fagranesi. 
Þar sjást allmikiar rústir og tún svo stórt, að það var kallað tólf 
eyrisvellxr. Það er enn grasi vaxið, Þó heflr skriða fallið suunaix- 



12 


til á túnið. önnur skriða er utanvert við það. Sjá má, að lækur 
hefir verið leiddur heim að bænum. 

6. Tungufell var austan undir Kambfells-nibbunni: [Kambfell 
er múlinn, sem gengur fram milli Timburvalla og Hjaltadals]. Þar 
er graslendi, sjást rústir og túngirðing, um 8 dagsláttur. Lind hefir 
verið leidd heim á bæjarhól og þar gjört brunnhús yfir hana. 

b) Hjaltadálur. 

7. Kambfell var vestan undir Kambfellsnibbunni og yzti bær i 
Hjaltadalnum austanmegin. Þar er graslendi, en þó allmiklar skrið- 
ur. 1818 sprakk jarðvegurinn langs eftir hliðinni fyrir ofan bæinn. 
Þó varð eigi af því, að skriðan félli. En með því að búist var við, 
að hún félli þó seinna yrði, þá fluttist fólkið þaðan vorið eftir (1819). 
Heflr þar ekki bygst siðan. Þó féll skriðan aldrei og greri sprungan 
aftur. Kústir sjást vel og tún allstórt, en viða hlaupnar á það skrið- 
ur. Engjar voru í mýradrögum; en þær hafa skriður eyðilagt. 

8. Bjarnasel þar langt inn með hliðinni er eytt af skriðum. 

9. Smáhólasel var inn undir hólaröð, sem þar liggur um þveran 
dalinn. 

10. Bœjarstœði er kallað innar en i miðjum Hjaltadal að vestan- 
verðu. Það er fyrir innan hólana. Er þangað 3 tima lestaferð frá 
bænum Hjaltadal. Nafn þessa bæjar er týnt. En sögn er, að bærinn 
Hjaltadalur hafl verið þar til forna, en siðar verið fluttur þangað 
sem hann er nú: utarlega i dalnum að norðanverðu. í Bæjarstæði 
sáust rústir fram á 19. öld. Þá var það eitt vor, áð Árni DinUsson 
bóndi i Hjaltadal fór með 2 dætur sinar inn á dal að tina fjalla- 
grös. Tjölduðu þau i rústunum i Bæjarstæði og ætiuðu að dvelja 
þar nokkra daga. Og til þess að geta lesið húslestur á sunnudag- 
inn, hafði Árni með sér húslestrarbækur og vóru þær varðveittar í 
keraldi. Á sunnudagsnóttina gjörði ákaft regn og tóku skriður að 
falla. Tóku þau það ráð, að halda heim snemma á sunnudags- 
morguninn, en létu tjaldið og farángurinn vera eftir i rústunum. 
Þá er þau komu þar er Heimastaklif heitir, féll skriða fyrir utan 
klifið og voru þau þar tept. Eftir nokkra stund bar þar að smala- 
mann, er Grrimur hét. Hann vóð skriðuaurinn upp fyrir hné og komst 
til þeirra. Siðan tókst þeim Árna að koma stúlkunum yflr skriðuna 
og gengu siðan heim. Hestarnir voru eftir, og höfðu þaif sprett af 
þeim og lagt reiðtýgin afsiðis. Litlu siðar kom skriða, sem stefndi á 
hestana; en hún klofnaði, og stóðu þeir á geiranum heilir; en reið- 
týgin fórust. Þá er fært þótti, fór Árni að vitja um farangur sinn i 
Bæjarstæði. En þá hafði skriða tekið burt rústirnar með qUii sam- 



an. Bæjarstæði er því horíið. En þó sér þar á túngarðsspotta á 
einum stað. Á báðum jöðrum skriðunnar höfðu myndast rastir af 
skógviði, sem hún hafði rifið með sér. I þeim röstum fundust ýms- 
ir munir úr farangri Árna; en alt var það ónýtt nema keraldið, 
sem bækurnar voru i: það hafði orðið léttast fyrir af öllu og kast- 
ast heilt út röstina. Þar fanst það með bókunum óskemdum. 

[Dinus, faðir Árna, bjó i Hjaltadal á undan honum. Hann var 
svo mikill vexti, að hann bar höfuð yfir alla menn aðra á Hálsþingi. 
Og eftir þvi var hann sterkur, hraustur og heilsugóður. Hann komst 
yfir tírætt. Eg get þessa, þó að það komi ekki málinu við]. 

Á leiðinni milli Hjaltadals og Bæjarstæðis sjást á tveim stöðum 
kvíatóftir. Þar munu hafa verið sel, en að líkindum engir bæir. 

11. Steinagerði hefir heitið smákot víð landamerkin milli Hjalta- 
dals og Snæbjarnarstaða. — Sá bær er i mynni Hjaltadals að vest- 
anverðu. Lítil rúst sést i Steinagerði og lítil túngirðing. En læk 
hefir verið veitt heim til bæjar. 

c) Bleíksmýrardalur. 

12. Klaufarkot telst með Bleiksmýrardaþ þó það væri raunar 
ekki i dalnum sjálfum. Bærinn Tunga, sem enn er bygður, stendur 
i mynni dalsins austanmegin og á land áustur með múlanum, sem 
skilur Bleiksmýrardal og Hjaltadal. En þar hefir kotið staðið undir 
klauf, sem gengur upp i múlann, nál. mitt milli dalanna. Þar sjást 
rústir á 2 stöðum. En um aðrar af þeim er sú sögn, að þær séu eftir 
fjárhús, sem Sveinn ríki á Illugastöðum hafi átt þar. Sér og fyrir 
fjárréttinni, sem hann á að hafa rekið féð í. 

13. Tungusel er í Tungulandi inn í dalnum. Óvíst er hvort 
þar var bær. 

14. Grœnutóftir heita langt suður i dalnum. Er einnig óvíst 
hvort þar hefir verið annað en sel. Þar nálægt heitir Halldórs- 
hvammur og sést þar lítil tóft. En svo stendur á henni; að Hall- 
dór, sem bjó i Tungu fyrir og um 1784, gjörði sér þar viðlegukofa 
til kolagerðar. 

15. Bleiksmýri er mjög langt suður í dalnum austanmegin. Þar 
er helzt nokkurt undirlendi Það er grösug mýrarspilda, en þó 
spilt af skriðum. Skamt utar lét maður sá, er Höskuldur hét, mæla 
sér út túnstæði, 12 eyrisvelli, á þeim stað, er helzt þótti óhætt fyrir 
skriðum. Þá voru þeir uppi Björn í Lundi og Kristján á Illuga- 
stöðum. Þeir sýndu H. fram á, að eigi væri þar byggjandi fyrir 
vegleysum og svo langt frá bygð. Hann hætti svo við það. 



14 


16. Svartdrdalur gengur suðaustur af iBleiksmýrardal mjög inn- 
ailega. Eigi er hann hér talinn af því, að þar hafi bær verið, held- 
ur af,þvi að þar er steinn, sem kallaður er altari. Það er blágrýtis- 
bjarg, aflangt-teningsmyndað. Sá flöturinn^ sem hann stendur á, er 
talsvert mjórri en sá, er upp veit, og er steinninn þvi inn undir sig 
á báðar hliðar; að ofan likist hann sléttu borði. Þótti fyrri mönn- 
um hann merkilegur. 

17. Sanddkot heitir norðanmegin i dalnum, litlu utar en á móts 
við Svartárdal. Engar eru þar bygðamenjar nema nafnið eitt. 

18. Flausturhalar heita nálægt miðju dalsins norðanmegin. Þar 
sér til rústa á 3 stöðum, en tún hafa skriður hulið. Sagt er, að á 
einum bæ þar hafl verið 24 hurðir á járnum og að þar hafl verið 
kirkja. En áin heflr brotið framan af bölunum, og halda menn, að 
kirkjustæðið sé af brotið. 

19. Vindhólar heita spölkorni fyrir utan Flausturbala. Eigi er 
þess getið, að þar hafl bær verið. En þeir eru merkisstaður vegna 
þess, að þar gekk úti Vindur, vighestur Sigmundar á Garðsá, og þar 
var hestum att í síðasta sinn hér á landi. (Sjá Arbækur Espólins 
VI, 21). Sjást þar 2 fornir garðar neðan frá upp að fjalli. Þar upp 
frá eru skriðuhólar miklir, er hlaupið hafa úr fjallinu. Er þar skál 
eftir djúp og víðlend. Hún er grösug og i henni góð hestaganga. 
Litlu utar eru hólarnir lægri og ganga ofan að ánni. Þar sést á 
einum stað dálítil rústabunga. En ekki er henni nafn geflð og engin 
sögn er um hana. — Spölkorni fyrir utan Vindhóla gengur dalur 
af Bleiksmýrardal til suðvesturs og er þaðan skarð yfir í Garðsárdal 
í Eyjafirði. Það heitir Gönguskarð, og dalurinn Skarðsdalur og áin, 
sem um hann rennur, Skarðsá. Hún rennur í Bleiksmýrardalsána. 
Að henni nær nú land jarðarinnar Reykja i Fnjóskadal. Sá bær 
stendur utan til við mynni Bleiksmýrardals norðanniegin. Milli 
Reykjá og Skarðsár hafa verið bæir: 

20. Skarðssel stóð við Skarðsá að utanverðu. Sá bær átti mikið 
land á norðanverðum Skarðsdal og upp á Gönguskarð gegnt Garðs- 
árdal. Rústir sáust þar allmiklar fram á daga þeirra manna, sem 
nú lifa og man Guðmundur Davíðsson vel eftir þeim. Þær voru á 
sléttri grund við ána. En nú hefir hún brotið grundina af að vestan. 

21. Smiðjusel var nokkru utar hjá gijúfragili, er Smiðjugil heit- 
ir. Úr því gili hefir skriða borist yflr sléttu þá, sem rústirnar hafa 
verið á og túnið. Er sú skriða ærið breið. 

22. Fardisartóftir heita fyrir utan skriðuna og sér þar til rústa. 
En eigi eru þær svo glöggar^ að með vissu sjáist hvort þar heflr 
verið bær sel. 



15 


23. Kárasél heitir stuttri bæjarleið utar. Þar sjást talsverðar 
rústir, og er talið víst að þar hafi bær verið. Hjá rústunum er lind, 
sem læk heíir verið veitt í. Á grund litlu ofar hafa verið réttir, 
miklar um ðig, en misstórar og óregiulegar. 

24. Eeylijasél var á móts við bæinn í Tungu. Þar var bygð 
fram á 19. öld. Þar hefir verið nokkuð stórt tún, en lítið engi. 
Eftir að það lagðist fyrst í eyði, lét Bjarni bóndi á Reykjum byggja 
þar aftur. En það stóð að eins fáein ár. Nú eru þar beitarhús frá 
Reykjum. [Bjarni, sem nú var nefndur, bjó lengi á Reykjum. Hann 
var afi Guðmundar Davíðssonar og ólst hann upp hjá honum til 
fullorðinsára]. 

25. Nauthús voru nokkru utar, nær Reykjum. Þar sést girðing 
sem svari 1^2 dagsláttu. Þar sem bærinn var, hefir síðar verið 
gjörður stekkur í girðingunni. 


II. Eyjaíjarðarsýsla. 

1. Kaupangur, Svo segir Landn. IH, 12: »Helgi hinn magri 

fór til íslands.Helgi lendi þá við Gialtarhamar.Hann sat 

þann vetr at Bíldsá«. Það getur ekki verið um að villast, að þessi 
vetursetustaður Helga magra hefir verið þar, sem nú er bærinn 
Kaupangur. Þar fellur Bíldsá ofan. Kaupangs nafnið hefir hann 
fengið, er bygðin jókst og með henni skipaferðir og kaupskapur. 
Þá hefir sjór náð þangað inn, þó nú hafi árburður gjört þar þurt 
land og lengra úteftir. Þó hygg eg eigi, að allur Pollurinn hafi náð 
svo langt inn á landnámstíð. Þó hefir hann án efa náð nokkuru 
lengra inn en nú. En lengst mun hafa gengið inn mjór, en djúpur, 
áll, sem legíð hefir inn með neðstu brún hlíðarinnar að austanverðu. 
Er það eðlilegt, því Eyjafjarðará hefir þá, eins og nú, runnið á þessu 
svæði nær vesturhlíðínni og mestur árburður safnast þeim megin; 
og Ytri Þverá, hefir þá, eins og nú, haldið aðalstefnu sinni dálítið 
sunnar. Endingin -angur bendir á mjóan ál, en ekki breiðan fjörð. 
(Sbr. öngr = þröng). En við Tcaup hefði hann ekki verið kendur 
nema kaupskip hefðí gengið inn í hann. Skamt fyrir utan bæinn 
Kaupang er klettahamar niður við lágiendið. Hann heitir Festar- 
klettur. Hygg eg að það sé hann, sem í Landn. er nefndur Galtar- 
hamar. Til þess getur naumast verið um annan hamar að ræða. 
Uppi á Festarkletti eru 2 tóftir óg er önnur tvískift. Það munu 





íé 


hafa verið verzlunarbúðir. A þeim stað hefði önnur hús naumast 
verið hentuglega sett. Litlu sunnar og neðar er Sja tóftin og er 
auðséð að það er naust-tóft. Þannig bendir hér alt til hins sama. 

2. Fiskilcékur. Svo segir Landn. III, 16: »Helgi gaf Hlif dótt- 
ur sina Þorgeiri, syni Þórðar bjálka ok land út frá Þverá til Varð- 
gjár; þau bjuggu at Fiskilæk«. Og Víga-Skúta segist heita »Fár i 
Fiskilækjarhverfl«. Fornmenn hafa kallað »Fiskilækjarhverfl« bygð- 
ina fyrir utan Ytri-Þverá frá Oarðsá út til Varðgjár. Þar heflr þá 
landnámsbærinn Fiskilækur verið aðalbólið. ISfú er það bæjarnafn 
týnt. En lækur fellur þar ofan, sem heitir Fiskilækur. Við þann 
læk hlýtur bærinn Fiskilækur að hafa staðið. Nú fullyrtu kunnugir 
menn, að þar væri enginn eyðibær. Og hvaða bær er þá likleg- 
astur til þess? Það hygg eg að sé bærinn Gröf. Hann stendur 
niður i brúninni við láglendið, þar sem Fiskilækur rennur ofan. Nú 
á dögum má kalla að lækurinn hverfl, þegar ofan á láglendið er 
komið; þar taka mýrakeldur við honum. Nú gengur þvi enginn 
flskur i hann. En fyrrum heflr hann runnið út með brúninni i ál 
þann, sem að framan er getið að gengið hafl úr austanverðum fjarð- 
arbotninum inn að Kaupangi. Þaðan heflr flskur gengið i lækinn. 
Annarsstaðar frá gat hann það ekki. Orsökin til þess, að állinn 
fyltist upp, mun einkum hafa verið sú, að Þverá (ytri) heflr á stund- 
um kastað sér norður á við og borið aur i hann. Og þá var eðli- 
legt, að lækjarfarvegurinn, sem lá út með brúninni, hyrfl um leið. 
Auðvitað heflr sjórinn lika hjálpað til, er hann heflr, þegar svo stóð 
á vindstöðu, fært árburð úr Eyjafjarðará inn eftir honum. Þannig 
heflr kaupstefna lagst af i Kaupangi og Fiskilækur orðið flskilaus. 
Þetta síðara heflr svo valdið því, að bæjarnafnið breyttist. 

Kumlhólar heita tveir smáhólar undir brúninni fyrir neðan Gröf. 
Þeir lita út fyrir að vera haugar. En það er lika auðséð, að graflð 
heflr verið í þá fyrir löngu. Svo er um hér um bil alla þá hauga, 
sem menn hafa vitað að voru haugar. 

3. Munka-Þverá var kölluð Þverá hin syðri, eða Syðri-Þverá, i 
fyrstu og þangað til þar var stofnað munkaklaustur. Sögurnar nefna 
hana þó að eins »Þverá«, því hún varð snemma nafnkunn, einkum 
vegna þeirra Viga-Glúms og Einars Þveræings. Ytri-Þverá kemur 
þar á móti ekki við sögur fyr en í Sturlungu. Þverárgrundarbar- 
dagi varð þar fyrir neðan bæinn. — Ekki er mikið um forn örnefni 
á Munka-Þverá. Það eru t. d. ýmsar getur um, hvar akurinn Vitaz- 
gjafl hafl verið, því örnefnið er týnt. Nefna sumir til þess hólma 
einn i Eyjafjarðará, þar sem melgras vex nú á dögum. En bæði 
er óvístj að það hafl verið þar i fornöld, og svo var það alls eigi 



17 


melgras, heldur bygg, sem fornmemi ræktuðu í ökrum sínum. Aðrir 
ætla, að akurinn sé nú hulinn undir skriðubreiðu þeirri hinni miklu, 
sem áin (Syðri-Þverá) hefir borið þar fram á sléttlendið. En þess 
er að gæta, að jafnan völdu menn ökrum stað þar, sem skjól var 
fyrir norðanvindi; en ekkert slíkt skjól heflr verið þar, sem skriðan 
er. Það er að eins einn staður þar í nánd, sem má teljast líklegur 
staður fyrir akur. Sunnan í túninu er brött brekka og neðan undir 
henni móablettur, um dagslátta að stærð. Þóttist eg næstum viss 
um, að þar hefði Vitazgjafl veríð og gat þess við Stefán bónda Jóns- 
sbn á Munka-Þverá, sem fylgdi mér víða og fræddi mig um margt. 
Hann kvað föður sinn, sem var orðlagður vitmaður, hafa verið á 
sama máli. Raunar virðist sagan mæla á móti þessu, er hún segir 
(i 8. k.): »Síðan reið hann suðr yflr ána. En er hann kom til 
akrsins« . . . Það er eins og akurinn hafl verið fyrir sunnan ána. 
En svo mun eiga að skiija það, að söguritarinn vill taka það fram, 
að Glúmur fór áleíðis til Hóla. Því verður honum það, að segja fyr 
það er síðar varð. 

Hrlsateigur mun þar á móti vera hulinn undir áðurnefndri 
skriðubreiðu. Má ráða það af sögunni, að fundurinn hafl orðið niðri 
á láglendinu. Esphælingar voru á heimieið frá Uppsölum og voru 
komnir svo langt ofan eftir, að þeir sáust frá (Munka-)Þverá. Sagan 
er stuttorð; hún segir svo: »Esphælingar riðu yflr ána (= Þverá; 
þeir hafa verið komnir ofan fyrir hana) ok ætluðu yfir (Eyjafjarðará) 
at Kvarnárvaði«. Kvarná er lækur, sem fellur í Eyjafjarðará utan 
vert við Espihól og er þar vað. Stefnan þangað frá Uppsölum ligg- 
ur yflr skriðuna. Glúmur heflr orðið að veita þeim eftirför. Enda 
sýnir sagan að svo heflr verið; hún segir með berum orðum: »Siðan 
rann Glúmr ór garði eftir þeim«. Og öll frásögnin verður eðlileg, 
ef maður hugsar sér Hrísateig þar niður frá. En hugsi maður sér 
hann uppi á miili Þverár og Uppsala — sem sumir hafa gjört — 
þá verður hún alveg óskiljanleg. 

Viðreign Glúms og 8Tcútu (01. 16. k.; Reykd. 26. k.). Frá þeim 
atburðum segja báðar sögurnar nær með sömu orðum, svo að annað- 
hvort heflr sami maður ritað þær báðar, eða að annar heflr haft rit 
hins fyrir sér. Stuttlega er þar frá sagt, sem víðar, og verður að 
lýsa nokkuð landslagi til þess, að frásögnin verði ókunnugum Ijós. 
Áin, Þverá, kemur beint austan úr fjalli og liggur sunnan við túnið 
á Munka-Þverá. Hún rennur víðast i gljúfrum (Þverárgilinu); þó 
má á vissum stöQum ríða yflr hana. Svo sem stekkjarvegi fyrir 
ofan láglendi kemur Mjaðmá i hana suðaustan úr Mjaðmárdal og 
rennur hún í gijúfragili. Mjaðmárdalur gengur suðaustur i fjallið og 

3 



18 


er alllangur. Austanmegin árinnar eru þar seltóftir á tveim stöðum, 
og eru hvorutveggju kallaðar Glúmsstaðir, og eiga að vera kendar 
við Víga-Glúm. Ef til vill benda endingarnar: -staðir til þess, að 
þar hafi verið býli á sinum tíma. Það heíir verið við ytra selið, 
sem þeir Glúmur og Skúta áttust við. Seltóftin er á hólbala, stutt- 
um spöl frá árgljúfrinu og er mýrarsund á milli. Þaðan rennur 
lækjarsitra. um djúpa og þrönga gilskoru gegnum gljúfurshamarinn 
ofan i ána. Má ganga ofan að henni eftir skorunni. Hamarinn er 
myndaður af tveimur klettabeltum. Stendur neðra beltið nokkrum 
fetum lengra fram, ^svo að þar verður dálitið þrep. Það hefir án 
efa verið hrisi vaxið i fornöld, eins og annarsstaðar. Bæði kletta- 
beltin eru allhá. En rétt sunnan við gilsskoruna er efra beltið þó 
svo lágb að þar má stökkva ofan á þrepið. Þar hefir Glúmur hlaupið 
ofan, kastað kápu sinni ofan fyrir neðra hamrabeltið i ána en sjálf- 
ur falið sig í hrísrunni. Það hefir borgið honum, eins og hann segir 
i visunni: »Kálfs eyris met ek hverjan« o. s. frv. Annars hefði 
Skúta séð hvað af honum varð. Hann hefir verið »á hælunum á 
honum« og fiýtt sér ofan gilskoruna til að ná til kápunnar, er hann 
hugði Glúm. En þá er hann. var kominn ofan að ánni, hefir Glúmur 
verið fijótur að skjótast i gilskoruna og upp úr henni. Hann hefir 
kallað til Skútu er hann var kominn upp; en verið þegar á hest- 
baki og riðinn af stað heim, þá er Skúta koin upp. Það hygg eg 
vist, að Skúta hafi farið ofan gilskoruna, en ekki brekkuna, sem 
liggur ofan að ánni litlu norðar. Það gat hann að vísu; en það tók 
lengri tima, og kápa Glúms hefði þá annaðhvort verið sokkin eða 
komin framhjá. Hitt á alveg við söguna, þegar það er tekið með, 
að Glúmur hafi leynst í hrisrunni, meðan Skúta fór ofan hjá hon- 
um. Nú hefir Glúmur riðið heim sem skjótast, kvatt upp menn sina 
og sent suma til liðsafnaðar út með bæjum. Það var fijótgjört. En 
miklu var þó fijótgjörðara fyrir Skútu að riða beina leið út með 
fjalli til manna sinna á Eauðahjalla. Það örnefni er nú týnt. En 
hjallinn er auðþektur. Hann er uppi i fjallinu fyrir ofan Kaupang 
að sunnanverðu við Bildsárskarð, og eru i honum rauðleitar skriður. 
Skúta hefði hlotið að fá meir en litla töf, ef hann hefði ekki orðið 
fijótari en svo, að liðsmenn Glúms hefði getað hitt hann á leiðinni. 
En sagan getur ekki um neina slika töf. Enda hefði þar af leitt, 
að hann hefði orðið að hleypa þeim framhjá sér, svo þeir hefði 
komist á milli hans og manna hans. Það er þvi óefað missögn, að 
að það hafi verið á leiðinni frá Glúmí, sem Skúta hitti mennina, 
sem spurðu hann að nafni og hann svaraði með orðaleik. Það atvik 
mun hafa gerst, er hann var á leiðinni til Glúms. Hann ætlaði sér 



19 


að koma Glúnii á óvart, og hefir þvi eigi viljað^ að menn af næstu 
bæjum við hann yrðu vísir hins sanna um ferð sína. En svo var 
alleðlilegt að sögumenn settu þetta i samband við orð Glúms um 
það, að Skúta mundi renna fyrir honum. Það gjörði hann raunar, að 
hann rann til manna sinna. En hin frásögnin hefir runnið þar saraan 
við. Þannig er vel skiljanlegt hvernig á þessari missögn stendur. — 
Eg bjó til uppdrátt af gljúfrinu. 

Svo ér frá sagt i sögunni, að hofið að Þverá hafi staðið fyrir 
sunnan á, að Hripkelsstöðum. Þar í túninu eru ýmsar tóftir, sumar 
nokkuð fornlegar, en engin sem lítur út fyrir að vera hoftóft. A 
þvi mun heldur eigi þurfa að furða sig. Meðan hofið stóð, hefir þar 
eigi verið bær kominn. Það, að hafa hofið eigi heima við bæinn á 
Þverá, gat naumast haft annan tilgang, en að tryggja hina helgu ró 
hofsins. Bær hefir fyrst verið settur þar eftir kristni, þá er hofið 
var burt tekið. Og þá hefir hann væntanlega verið settur ofan í 
hoftóftina. Þar hefir verið byggilegasti staðurinn á því svæði, sem 
túnið nær nú yfir. Því tel eg líklegt, að þar hafi hofið staðíð áður. 

Áður en eg skilst við Munka-Þverá vil eg geta þess, að þar er 
undir stofuþröskuldi geymdur rúnasteinn. Það er fimmstrendur 
stuðlabergsdrangi. Er rúnaletur á tveim fiötum hans, er báðir vita 
upp, likt húsmænþ þá er sá fiötur veit niður^ sem gagnvart þeim 
er. En nú eru leturfietirnir vanalega látnir snúa niður, svo letrið 
ekki skuli slitna. Þó er svo að sjá, sem steinninn hafi einhvern 
tima komist töluvert við, því næstum helmingur af leturflötunum er 
svo fiagnaður, að þar er ekkert af letri eftir. Vantar framan af 
fyiri línunni en aftan af hinni, því þær snúa sín hvorn veg og 
horfir hvor um sig rétt við inanni, þegar litið er á steininn þeim 
megin. Auk þess er steinninn brotinn i tvent þar um, sem fietirnir 
eru heilir. EnAesa má á hann fyrir þvi. Sögn sú fylgir steininum, 
að hann sé legsteinn Elínar bláhosu, móður Jóns biskups Arasonar, 
og hefir hann því verið nefndur Bláhosusteinn. En það er missögn. 
Á steininum stendur þetta raeð rúnaletri: 

(Vig)dís Árnadótt(e)r. Guð friði hennar sál. 

Er hennar ártíð tveiin nóttum fyrir .... 

Liklegt er samt, að réttnefndur »Bláhosusteinn« hafi líka verið til á 
Munka-Þverá fyrrum, þó nú sé hann glataður fyrir löngu, en nafn 
hans síðar færst yfir á þenna, af þvi menn hafa ekki getað lesið 
á hann. 

4. Aðrir staðir eru nokkrir i Reykdælu, sera hér koma til at- 
hugunar. Handritum sögunnar ber eigi saman um bústað Grana, 



20 


föður Helgu, er Háls átti. Segja sum, að hann byggi á Granastöðumy 
en önnur á Arnarstöðum, Og með því að kunnugt er, að bær er 1 
Eyjaflrði, sem heitir Arnarstaðir, en enginn sem heitir Granastaðir, 
þá heflr Arnarstaðanafnið verið tekið upp í textann, sem hið rétta, 
í síðustu útgáfu sögunnar. En þeir, sem því réðu, hafa ekki vitað, 
að eyðibœr er til í Eyjaflrði, sem heitir Granastaðir. Hann er suður 
í Eyjafjarðardal, svo langt fyrir sunnan Hóla, að annar bær hefir 
verið þar á milli; sá bær hét Másstaðir. Sér til rústa þessara bæja 
beggja. Og eftir þvi sem af landslagi verður ráðið, hafa Grana- 
staðir ekki verið sérlegt smábýli. Hygg eg því liklegt, að þau 
Reykdæluhandrit, sem hafa Granastaða-nafnið, hafl réttara: Grani, 
faðir Helgu, hafl búið á þessum stað, og bærinn verið við hann 
kendur. 

Tjörn í Eyjafjarðardal, þar sem Hallvarður, fóstri Vigfúss Víga- 
Glúmssonar, gjörði bú, hefir verið vestanmegin ár, suður af Tjörn- 
um. Það heflr verið smákot og eru rústir þar litlar. — Aðrir eyði- 
bæir en þessir þrír, sem nú var getið, eru ekki i Eyjafjarðardal. 

Kárapollur heitir enn nálægt Eyjafjarðará austanmegin, gegnt 
Kroppi. Hann er lítill um sig, en tiltölulega djúpur, er eigi ávalt 
barmafullur og leggur vanalega seinna en áin. Gat Þórir vel leynst 
þar um stund. Skálapollur heitir þar nokkru ofar. Hann er víður 
og grunnur og leggur fljótt. Þar var ekki staður til að leynast í, 
enda lengra að fara þangað. Fer sagan með rétt mál í þessu. 

5. Hanatún, Svo segir Landn. III, 15: »Eyvindur hani . . . . 
var frændi öndóttssona. Þeir gáfu honum land, ok bjó hann í Hana- 
túni, .... þar er nú kallat Marbæli«. Bæði þau nöfn: Hanatún og 
Marfeæli, eru nú týnd. En Hanastaðir heitir eyðibýli við Eyjafjörð, 
skamt suður frá Glæsibæ. Þar hafa til skamms tíma verið sauða- 
hús. Fornir garðar sjást þar um kring. Þetta heflr verið í landi 
öndóttssona, og ber vel heim að þetta sé hið forna Hanatún. 

6. Ýmsir staðir i Hörgdrdal og Yxnadal. 

í Fornhaga er hóll niðri í túninu, sem heitir Kirkjuhóll. I hon- 
um er laut mikil, aflöng frá austri til vesturs, og er hún kölluð 
Kirkjutóft. Þó er svo að sjá, sem dyrnar hafl verið á austurendan- 
um. En sé þetta tóft þeirrar kirkju, sem Már Glúmsson lét gjöra, 
þá mun þetta eigi óeðlilegt; þá mun það enn eigi hafa verið orðin 
almenn venja hér á landi, að kirkjudyr skyldu snúa til vesturs. — 
Glúmshöll heitir melhóll einn, skamt fyrir austan tún í Fornhaga. 
Hann á að vera kendur við Víga-Glúm. En engin sögn er um hvaða 
atvik því olli, að hóllinn fékk nafn af honum. 



21 


Svarfclœlagróf heitir fyrir utan Möðruvelli. Þar er sagt, að í 
‘fornöld haíi orðið bardagi milJi Svarfdæla og Hörgdæla^ hafi Hörg- 
dælum veitt betur^ og hafl Steinrauður hinn rammi verið fyrir þeim. 
Þar nálægt heitir Beinalág. Þar heflr blásið og hafa komið upp 
mannabein. Líka er sagt að Hörgdælir hafl barist við Skagflrðinga 
á Hörgárdalsheiði og veitt betur. Þar heita Eiistir. Þær eru þó 
ekki mannaverk. Þessar sagnir eiga að vera hafðar eftir Hörgdæla- 
sögUj sem sagt er að til hafl verið fram á 19. öld, og er haft eftir 
Ólafl Thorarensen í Skjaldarvík, að afl hans, Stefán amtmaður; hafl 
átt hana. Nú vita menn ekki um hana. 

Bœrinn i LönguJiliðj þar sem Önundur var brendur inni, er eigi 
sá, sem nú heitir í Lönguhlíð, heldur sá^ er nú heitir á Skriðu. Þar 
heflr bygðin lagst niður um hríð, eftir að skriðuhlaupið 1390 hafði 
eytt bæinn og drepið Rafn lögmann Bótólfsson og alt fólk hans. Þá 
hafði bærinn staðið nokkru vestar á túninu, þar nálægt sem nú eru 
fjárhúsin. Bak við fjárhúsin er ísaldarsteinn mikilþ sem sagt er að 
skriðan hafl borið ofan úr fjalli og hafl kona Rafns lögmanns orðið 
undir honum; hafl hönd hennar staðið út undan honum og fundist 
er leitað var. Svo er að sjá, sem skriðan hafl eigi hlaupið beint 
ofan, heldur beygt austur á við og þannig lent á bænum. Annars 
er hún nú svo niðursokkin og uppgróin, að hún verður varla greind 
frá öðrum eldri skriðum, sem þar hafa fallið, sumar ef til vill áður 
en landið bygðist. Þá er bærinn var bygður upp aftur, heflr hon- 
um verið geflð nafnið Skriða. Bærinn, sem nú heitir í Lönguhlíð, 
mun upphaflega vera bygður úr iandi höfuðbólsins Lönguhlíðar og 
því haldið nafninu. 

í Öxnahólslandf nálæg’t landamerkjum milli Öxnahóls og Bark- 
ár, er dálítil girðing, kringlótt að mestu; en nú heflr Hörgá brotið 
neðan af henni. Girðingin heitir Lögrétta. Þar er sagt að verið 
hafl þriggja hreppa þingstaður: Arnarnesshrepps, Glæsibæjarhrepps 
og Skriðuhrepps. 

Búðanes heitir bær í innanverðum Hörgárdal. Þar myndar 
Hörgá sem nes, er heitír Búðanes. í því eru 3 tóftír svo fornar, 
að eigi slær á þær grænum lit. Nafnið bendir til þess, að það séu 
búðatóftir, og getur þá varla verið um annað að ræða en þingbúðir. 
Þar heflr þá líklega verið goðorðsþing eftir landnámstið. Slik þing 
héldu ýmsir goðorðsmenn, hver hjá sér, meðan hér var engin félags- 
skipun ákomin. 

í MyrMrdal sér skriðu mikla, gamla og uppgróna, og á einum 
stað sér rústarbrot út undan henni. Mun það vera skriða sú er 



22 


Gliima segir frcá, 26. k., að hljóp nær bænum í Myrkárdal, »svá at 
tók sum hiisin«. Ber þetta vel heim. 

Granahrú er nefnd i Sturlungu, Oxf. VI, 152, en ekki er tekið 
fram hvar hún var eða yfir hverja ána. Af sambandinu er þó að 
ráða, að hún hafi verið gegnt Hallfriðarstöðum og þó eigi allnærri. 
Nafnið er týnt. En varla getur verið um annan stað að ræða en 
þann, þar sem Yxnadalsá er nú nýlega brúuð, þvi þar, en hvergi 
annarsstaðar nærlendis, má kalla að náttúran bjóði fram brúarstað. 
Og rétt neðan við brúarstaðinn er foss, sem frá ómunatið hefir heitið 
Brúarfoss. Vestanmegin við þann stað heitir Staðartunguháls, blasir 
hann við frá Hallfriðarstöðum og sér glögt mannaferðir að og frá 
brúnni. Sunnan á hálsinum, fyrir ofan veginn, eru 3 tóftir, forn- 
legar og með móalit. Þær eru allar á sama móa og þó sin i hverju 
lagi. Eigí sjást þar fleiri mannvirki. Og engin sögn er um þær. 
Og með þvi kunnugum sýnist óneiitugt að hafa beitarhús á þessum 
stað, þá hefir verið gizkað á, að það Vcæri þingbúðatóftir. Um það 
verður ekkert sagt. En mundi ekki mega gizka á, að hér hafi hinir 
fornu brúarsmiðir haft viðlegubúðir meðan á smíðinu stóð? Það 
segir sig sjálft, að til slíkra verka hefir bæði þurft tima og mann- 
afla, þó einn hafi jafnan verið yfirsmiður. Er eigi óliklegt, að Grani 
sá, sem Granabrú var kend við, hafi verið yfirsmiðurinn, eða þá sá, 
sem kom þvi til leiðar, að hún var gjör, þó að tildrög til nafnsins 
hafi að vísu gefað verið einhver önnur. Að þessi brú, eins og fleiri 
brýr fornmanna, lagðist aftur af, hefir komið af viðhaldsskortin- 
um, sem auðvitað lilcaut að eiga sér stað á eymdaröldum landsins. 

Hofgerði heitir eyðibýli milli Bakka og Auðna i Yxnadal. Þar 
sér glögt fyrir túngirðingu og eru i henni tvær rústabungur — lik- 
lega bæjar og fjósiúst — sem báðar eru grænar, og sýnir það, að 
bygðin hefir haldist nokkuð fram eftir öldum. í norðausturhorni 
túngirðingarinnar er minni girðing, eða gerði, og i því rústir með 
móalit. í norðausturhornínu er ferhyrnt smágerði, ef til vill akur, 
sem hofinu hefir tilheyrt. í suðausturhorninu eru tvær samhliða 
tóftir, nær 8 fðm. langar og 3 fðm. breiðar. Það gæti verið fjárhús 
frá bænum; en snemma hafa þau þá verið afiögð, þvi litt sér á þeim 
grænan lit. í miðjum garðinum er sérstök tóft, minni en hinar og 
svo mjög niðursokkin, að lögiin hennar verður ekki ákveðin með 
vissu. Þó virtist mér hún hafa útlit til að likjast hoftóft. En of lítil 
sýnist hún til þess. Vera má, að bærinn hafi verið settur á hof- 
tóftina. Hvað sem uin það er, þá sýnir nafnið, að þar hefir hof 
verið, líklega heimahof Bakkamanna. 



23 

Vatnsdj sem Landn. nefnir, 13. k.^ ætla menn að hljóti að vera 
smá-á sú, sem nú heitir Hraunsá^ því hún kemur úr stöðuvatni^ og 
um önnur stöðuvötn er þar ekki að ræða. Landnámsbærinn »at 
Vatnsá«, þar sem Þórir þursasprengir bjó, er eftir þvi sá^ sem nú 
heitir að Hrauni. 

VasJcd heitir dálítil á, sem kemur að austan í Yxnadalsá móts 
við Giþ sem er vestanmegin, nær suður við öxnadalsheiði. Vaská 
kemur fram úr gljúfrum. Norðan við ána, bak við litla hæð, vottar 
fyrir litilli rúst. Er sagt að þar haíi sekur maður haft aðsetur um 
hríð. En er menn komu og sóttu að honum, á hann að.hafa hlaup- 
ið suður fyrir gijúfrið og fallið þar. Er þar sýnd dys hans. Þetta 
kann að hafa söguleg sannindi við að styðjast. Þótt staðurinn væri 
eigi óhultur, þá hefir hann eigi verið ver valinn en ýmsir aðrir 
staðir, sem skógarmenn neyddust til að hafast við á. En hafi gijúfrið 
eigi verið víðara en svo í fornöld, að nokkur maður gæti hlaupið 
yfir það, þá hefir mikið mátt hrynja úr börraum þess síðan. 

— Stefán bóndi Árnason á Steinsstöðum, ágætur fróðleiks- og 
mentamaður, fylgdi mér á fiesta þá staði^ sem hér eru taldir^ og 
sagði mér margt um þá og fieira. 


III. Skagafjarðarsýsla. 

1. I landndmi Þorbrands örreks. Svo segir Landn. III, 8: »Þor- 
brandr örrek nam upp frá Bólstaðará Silfrastaðahlíð alla ok Norðrár- 
dal allan fyrir norðan ok bjó at Þorbrandssíöðum; ok lét þar gera 
eldhús svá mikit, at allir þeir menU; er þeim megin fórU; skyldu 
þar bera klyfjar i gegnum ok vera öllum matr heiinill; við hann er 
kend örreksheiði upp frá Hökustöðum«. Bæjarnafiiið Hökustaðir og 
örnefnin Bólstaðará og Örreksheiði eru nú týnd. En ráða má af 
líkum hvar þau hafi verið. Um Bólstaðará getur enginn vafi verið; 
hún hlýtur að vera árspræma sú; er kemur ofan um gijúfragil fyrir 
utan Silfrastaði. Það er nú kallað Bólugil. Nafnið Bólstaðará hlýt- 
ur að vera kent við bæ; sem hefir heitið Bólstaður. Hans er raunar 
hvergi getið. En til skamms tíma var bær í hlíðimii fyrir utan 
Bólugil og var hann nefndur Bóla. En líka er hann í jarðabókum 
nefndur Bólstaðargerði; og er það ef til vill mishepnuð tilraun til að 
skýra bæjarnafnið Bóla og koma því i nokkurs konar samræmi við 
Bólstaðará i Landn. Svo mikið er vist; að báðar myndirnar; Bóla 



24 


og Bólstaðargerði, eru orðnar úr hinu upphaflega nafni: Bólstaður. 
Einhver síðasti bóndi á Bólu var Hjálmar skáld Jónsson; því er 
hann nefndur Bólu-Hjálraar jafnan síðan. Nú eru beitarhús á Bólu, 
og er landið lagt til Uppsala. Ef til vill má hugsa sér, að Uppsalir 
sé hin eiginlega heimajörð Bólstaður, og hafl breytt nafni, en að 
nöfnin Bólstaðargerði og síðar Bóla hafi geymt leifar hins uppruna- 
lega bæjarnafns; en aldrei hafi þar verið annað en hjáleiga. 

A örnefnið Örreksheiði minna nú engin örnefni^ er eg gæti upp- 
spurt. En þar getur heldur ekki verið um að villast. Þar er engin 
-heiði, sem um geti verið að ræða, önnur en Hörgárdalsheiði. Hún 
liggur frá botni Norðurárdals yfir í botn Hörgárdals Munu Norð- 
dælir í fyrstu hafa nefnt hana Örreksheiði, en Hörgdælir Hörgár- 
dalsheiði og heflr það náð yfirhönd. 

Þorhrandsstaðir telja menn víst að sé sami bær, sem nú heitir 
í Ytri-Kotum i Norðurárdaþ og er það að öllum líkindum rétt. En 
bærinn Hökustaðir er þá án efa sá^ sem nú heitir Fremri-Kot (í 
Fremri-Kotum. Ætti að vera: í Innri-Kotura). Hökustaðir eru nefndir 
í Sturlungu á þann hátt^ að sjá má, að það er fyrsti bærinn, sem 
að er komið, þá er komið er vestur af Öxnadalsheiði. Því nafni 
heíir bærinn haldið til loka 14. aldar að minsta kosti; hann 
er nefndur í Fornbréfasafninu (III, 549) í bréfi frá 1394. Hvernig 
nöfn þessara bæja hafa breyzt, vita menn ekki. Hætt er við, að 
bæirnir hafi lagst i eyði, — ef til vill af skriðuhlaupum, því auðséð 
er, að tún beggja »Kotanna« eru að miklu leyti uppgrónar skriður, — 
og hefir þar þótt óbyggilegt um nokkurt tímabil á eftir. Loks hafa 
aftur verið sett þar nokkur smábýli, sem eigi heflr þótt eiga við að 
nefna annað en »Kot«. Þó bendir flei’rtalan í Kota-nöfnunum á, að 
í fyrstunní hafl þau verið tvö og tvö saman á hvorri jörðinni. — 
Sé þess nú rétt til getið, að skriðuhláup hafi eytt bæina, þá er sízt 
að undra, þó ekkert sjáist til tóftar eldhússins mikla sem Þorbrand- 
ur lét gjöra. Enda er það svo, að þess sjást engar menjar. Raunar 
er ekki óeðlilegt, að endurminningar um höfðingsskap Þorbrands 
hafl valdið því, að sögnin um eldhúsið hafl orðið nokkuð aukin með- 
an hún geymdist i munnmælum, líkt og átt heflr sér stað þar, sem 
sagt er frá Geirríði i Búðardal og Langholts-Þóru. 

Þorbrandshaugur er kallað móabarð eitt litið sunnan megin við 
Norðurá. En ekki lítur það út fyrir að vera hangur. Það er líka 
tekið fram, að Þorbrandur nam Norðurárdal allan fyrir norðan, og 
sést af því, að hann heflr ekki átt land fyrir sunnan ána, og því 
ekki verið heygður þar. Má nærri geta, að það heflr verið föst 
regla um mikilsháttar menn, að heygja þá i þeirra eigin landi og 



25 


helzt í nánd við bæinn. Er þess oft getið, að maður var fluttur 
heim og heygður þar, þó hann dæi annarsstaðar. 

2. tjlfsstaðir. Svo segir Landn. III, 8.: »Maðr hét Hjálmólfr, 
er land nam um Blönduhlið«. Um bústað hans er ekki getið. En 
sé gengið út frá þvi, að maðurinn haíi heitið Úlfr réttu nafni, en 
kendur við hjálm og þvi orði skeytt framan við nafnið (sbr. Hjör- 
Leifr o. fl.), þá verður það líklegt, að hann sé sami maðurinn og 
Úlfr á Úlfsstöðum, sem Landn. getur ekki, en hefir þó líklega verið 
landnámsmaður. — Haugur Úlfs er sýndur stuttum spöl suður frá 
bænum á Úlfsstöðum. Eigi hreifði eg við honum, virtist hann enda 
vera líkari skriðuþúst en haugi. 

3. Á Örlygsstöðum og þar um kring athugaði eg hvernig lýs- 
ingu Sigurðar Vigfússonar bæri heim við landslagið. Hafði eg ekk- 
ert þar við að athuga, nema ef vera skyldi það, að rústin i örlygs- 
staða-gerðinu er meiri ummáls en svo, að hún geti verið eftir eitt 
sauðahús. Hún hefir nægilegt ummál til þess að vera eftir litinn 
bæ, sem nafnið líka sýnir að þar hefir verið á sínum tíma, þó hvorki 
hafi það verið stórt býli né staðið lengi. Eins og S. V. tekur fram, 
er tóftin mjög óglögg og ekki hægt að lýsa lögun hennar. Þó þótt- 
ist eg geta ráðið í hvar sauðahúsið hefði verið sett ofan á hina eldri 
rúst, án þess þó að treysta mér til að lýsa því. Enda stendur það 
á engu. — Séra Björn Jónsson á Miklabæ benti mér á það, að »grjót- 
hörgurinn«, þar sem Kolbeinn Sighvatsson og meginflóttinn nam 
staðar, muni hafa verið Miklabæjarborg, sem er suttum spöl fyrir 
ofan tún á Miklabæ. Þangað er að visu kippkorn frá Örlygsstöðum. 
En þeir voru lika lagðir á flótta, og þess vegna eigi líklegir til að 
nema staðar fyr en þeir voru komnir á þann stað, þar sem þeim 
var óhætt i bráð. Og á Miklabæjarborg var betra til varnar, ef því 
var að skifta, heldur en nokkursstaðar nær Örlygsstöðum. Og þaðan 
var hægt að ná til kirkju á Miklabæ, áður en hinir kæmist á milli. 
Og þess neyttu þeir. En hefðu þeir staðnæmst á öðrum »grjóthörg« 
sunnar, þá áttu þeir eigi jafnvíst að ná til kirkjunnar. Þeir gátu 
búist við að verða umkringdir áður. 


IV. Húnavatnssýsla. 

Þingeyra-þingstaður. í Árbók Fornleifafélagsins 1895 leiddi eg 
rök að þvi, að Þingeyra-þingstaður hefði verið þar, sem nú er bærinn 

4 



26 


Þingeyrar. Bygði eg það bæði á forntófturo, er eg sá þar 1894 og 
einkum á Jónssögu biskups Ögmundssonar. Hún skýrir frá þvi 
(Bisk. 3. I. 171), að Jón biskup kom því til leiðar á Þingeyraþingi 
að þar var bær gjör og kirkja. Þar segir svo: »Hinn helgi Jón 
biskup fór til várþings, þess er var at Þingeyrum, ok er hann kom 
þar, þá heitr hann til árs, við samþykki allra maiina, at þar skyldi 
reisa kirkju ok bæ, ok skyldu allir þar til leggja, þar til er sá staðr 
yrði efldr. Eptir heit þetta lagði hinn helgi Jón biskup af sér 
skikkju sína ok markaði sjálfr grundvöll undir kirkjuna«. Eg get 
ekki séð, að þessi orð geti verið neinum misskilningi undir orpin, 
heldur taki þau af allan efa, sem vaknað heíir um það, hvar þing- 
staðurinn hafl verið, og þykist eg ekki þurfa að fara um það fleiri 
orðum. Árið 1894 sá eg þar líka eigi allfáar fornar tóftir, sem mintu 
mig á búðatóftir á öðrum þingstöðum. En þá gat eg eigi búið til 
uppdrátt af þingstaðnum, einkum vegna þess, að það var um þann 
tíma þá tún var óslegið og tóftirnar þaktar loðnu grasi. Bæði voru 
þær óglöggvari fyrir það, og svo hefði grasið troðist til skemda ef 
svo mjög hefði verið gengið um túnið, sem til þess hefði þurft. 
Auk þess var fleira til fyrirstöðu. En síðan hefl eg ekki haft tæki- 
færi til þess, fyr en nú, er eg kom norðanað á áliðnu sumri, þá fór 
eg að Þingeyrum i þessu skyni. En um seinan þóttist eg kominn, 
er eg sá þær breytingar, sem orðið höfðu á þessum 11 árum, sem 
á milli voru liðin. Þar sem eg hafði séð hinar beztu forntóftir hafði 
túnið verið sléttað, svo þær voru horfnar. Svo var t. a. m. fyrir 
neðan hlaðbrekkuna og víðar. Á suðausturtúninu er nú einungis 1 
tóft eftir, sem minnir á búðatóftir, t. a. m. á Þingskálum og Leið- 
velli. Þó sést enn, að þar hafa verið fleiri slíkar búðir i röð. Nú 
eru þær aðeins útsléttaðir balar, sumir þó með laut eftir endilöngu, 
en á sumum sést hún ekki. Er mikið af slíkum bölum á suður- og 
vesturtúninu, og er auðséð að aliir þeir balar eru útsléttaðar tóftir. 
En eigi treysti eg svo á minni mitt, að eg þori að ákveða, hve 
margar af þeim voru óútsléttaðar 1894. Það gjörir líka minst til. 
Hið merkilega við þær er, að þær eru allar í samanhangandi röðum. 
— Það er engin venja að peningshús, eða önnur hús er búum til- 
heyra, standi i löngum röðum á túnum. Svo er eigi heldur á Þing- 
eyrum, þá er um þess konar hús eða þeirra tóftir er að ræða. Þar 
á mót er það viðast á fornum þingstöðum, að búðatóftirnar eru flestar 
í samanhangandi röðum^ og þeim röðum eru balaraðirnar á Þing- 
eyratúni svo áþekkar að niðurskipun, að eg hika ekki við að taka 
þær fyrir leifar af þingbúðatóftum, meðan ekki kemur fram nein 
sönnun fyrir, að það sé rangt. Eftir stefnu raðanna, sem eru fyrir 



27 


vestan traðirnar, rná ætla að þær haíi haldið áfram austurávið og 
séu margar horfnar þar undir, sem nú er bærinn með rústum og 
gömlum öskuhaugum vestur af, en kirkjugarði; heygarði og fjósi 
austur af. Virtist mér enda votta fyrir einum slíkum tóftarbala 
bak við heygarðinn. Alt slíkt setti eg á uppdráttinn og einkendi 
hvern tóftarbala með tölustafnum 1, dómhringinn, — sem þvi nafni 
hefir haldið frá ómunatið, — með 2, forna garða og gerði með 3, 
bæjarhúsarústir og öskuhauga með 4, bæinn, sem nú er tvö timbur- 
hús, með 5, útiskemmur með 6, heimreiðartraðir með 7, túngarðinn 
með 8, heygarð og fjós með 9, peningshús með 10; peningshúsatóftir 
með 11, hinar sléttuðu spildur með 12, hlaðbrekkuna, og framhald 
hennar austur eftir túninu, með 13, tóft eina, sem virtist ný-útsléttuð 
og óvist hvar undir heyrði, með 14, rúst, sem virtist gamall sáð- 
garður, með 15, kirkjuna með 16, kirkjugarðinn með 17, og götustig 
að vatnsbóli með 18. Hina glöggustu búðartóft, sem fyr er nefnd, 
einkendi eg með a aftan við tölustafinn (1). Vona eg að lesendur 
geti áttað sig á þessu öllu. 

Það munu margir mæla, að eg hafi »farið það sem eg komst« 
i því, að finna út menjar hins forna þingstaðar á Þingeyrum. En, 
eins og sjá má af hiuu framansagða, er þar ekki »um auðugan garð 
að gresja«. Og það er ekki án orsaka, að Daniel Bruun, höfuðs- 
maður, segir í fylgiriti Árbókar Fornl.fél. 1899, bls. 36, um Þingeyra- 
þingstað: »her findes næppe Spor mere tilbage deraf«. Tóftirnar, 
sem honum voru sýndar, hafa að líkindum verið hinar nýjari, því 
að þær eru glöggvastar, og er það þá rétt, sem honum var sagt, að 
þœr »hidröre ikke fra Tingstedet«. í sjálfu sér þarf ekki að furða 
sig á þvi, þó fornmenjar hverfi þar, sem bygð helzt um langan 
aldur, þvi þá gengur það svo, að hver breytir þeim mannvirkjum, 
sem hann tók við eftir formann sinn. Og við er að búast, að á 
stórbýli, eins og Þingeyrum, hafi eigi hvað minst kveðið að slíku. 
Því er það mikilsvert, að hafa áreiðanlegan sögustað fyrir þvi, hvar 
þingstaðurinn var, svo um það þyrfti ekki að efast, jafnvel þó allar 
menjar hans væru horfnar. 



Fornleifafundir. 

Eftir 

Brynjúlf Jónsson. 


1. Fornleifafundur l Borgargerði. 

Vorið 1905 var graflð fyrir kjallara i Borgargerði í Norðurárdal 
i Skagaflrði. Fanst þar þá, 3 ál. djúpt i jörðu, brot af einkennilegu 
verkfæri úr steini. Það er án efa íslenzkt, þvi efnið í steininum er 
hraungrýti (Lava), en i smágjörvara lagi. Steinninn er flatur, rúml. 
1 þml. á þykt og virðist hafa verið ferhyrndur, en brotnað sundur 
i miðjunni. Á þann veginn sem heill er, er hann um 8 þml. og 
heflr að likindum verið eins á alla fjóra vegina. Sitt gat heflr ver- 
ið gegnum hann við hvert horn og eitt mitt á milli þeirra á hvern 
veg, eru þau um Ya þöil- á vidd. Eru tvö horngötin og eitt milli- 
gatið heil á þessum parti, en brotnað heflr um tvö milligötin og um 
dálitið kringlótt op, sem verið heflr gegnum miðju steinsins; heflr 
það verið rúmur 1 þml. i þvermál. Kringum það hóflr verið kringl- 
óttur bolli sinn á hvora hlið, og er annar dálitið grynnri og viðari, 
en hinn dálítið dýpri og minni ummáls. Utan um hann heflr verið 
upphleypt bryggja. Eins og skilja má, eru ekki á þessum hluta 
steinsins nema hálflr bollarnir og helmingur bryggjunnar. Eru 
mestar likur til, að sá helmingur steinsins sem vantar, hafl verið 
alveg eins og þessi sem fanst. Finnandinn, Friðflnnur bóndi Jóhanns- 
son á Egilsá, leitaði vandlega eftir hinum partinum i moldinni, en 
hann var þar ekki. Út i jarðveginum i kring var ekki hægt að leita, 
og getur hann verið þar ef til vill. En þó hann hefði fundist og 
maður hefði allan steininn, þá væri ekki þar með fengið alt það 
áhald, eða verkfæri, sem steinninn er úr. Einn út af fyrir sig heflr 
hann ekki getað verið til neins. Og götin á hornunum og milli 
þeirra sýna, að hann heflr verið festur við eitthvað. En hvað það 
var, hvernig verkfærið i heild sinni leit út og til hvers það var 
ætlað, verður ekki sagt, nema fleira flnnist samskonar. Sú tilgáta 
heflr mér dottið i hug, að þessi steinn hafl verið feldur ofau á anu- 



29 


an stein, sem líka hafði bolla í miðju; í milli bollanna, sem þannig 
hvolfdu saman, haíi leikið steinkúla, er snúið hafi verið með ási, er 
úr henni gekk upp um opið og efri bollann og hafði sveif á efri 
enda, likt og kaffikvörn. Haíi svo korn verið látið í efri bollann, 
gengið þaðan niður með ásnum, er honum var snúið, ofan i hina 
samanhvolfdu bollana og knúsast í þeim af steinkúlunni. Eigi get 
eg gert mér nákvæmari hugmynd um þetta, og eigi tiltekið, hvort 
þetta skyldi heldur vera mölunarvél eða þreskivél, þætti jafnvel 
geta verið, að það hefði verið islenzk kaffikvörn, ef þetta brot hefði 
ekki fundist svo djúpt í jörðu. Ekki legg eg áherzlu á þessa tilgátu. 
Friðfinnur gefur brotið Forngripasafninu. 

2. Fornleifafundur á Bessastöðum á HrútafjarðarJiálsi. 

Björn bóndi Jónsson á Bessastöðum á Hrútafjarðarhálsi ætlaði 
í vor að slétta út hólbala, sem þar er fyrir austan bæinn. Þá kom 
hann niður á steinaröð, sem myndaði steinþró, aflanga frá suðri til 
norðurs. Þar voru leifar af brendum viði og í suðurendanum fanst 
hauskúpubrot. Vottur sást til fleiri beina. Eigi vildi bóndi eyði- 
leggja þenna forna legstað. Setti hann því alt í samt lag aftur. 

3. Fornleifafundur i TjarnarJcoti. 

Bærinn Tjarnarkot á Hrútafjarðarhálsi var bygður nálægt byrjun 
19. aldar, og vissu menn menn ekki til að þar hefði bygð verið 
nokkurn tíma áður. En vorið 1904 var þar reist timburhús og graf- 
ið fyrir kjallara. Þá urðu fyrir, suðaustan til í gröfinni, eldhússhlóð, 
og voru þau nál. 2 ál. undir jafnsléttu. Og í norðausturhorni kjall- 
aragrafarinnar fanst talsvert af smiðjugjalli. Fyrir vestan bæinn 
var sléttaður út hólbali. Svo sem IV 2 ofan í honum varð fyrir 
fjóstóft fyrir 2 kýr og lítiJl kálfsbás út úr veggnum, öðrumegin við 
fjóstóftina var kindakró, og lítt fúin taðskán á gólfinu. I báðum 
tóftunum var á gólfinu fúaspýtnarusl, er vakti grun um, að þekj- 
urnar hefði fallið ofan i tóftirnar og aldrei verið teknar burt þaðan. 
Þykir líldegast, að sá bær, sem þessar leifar voru eftir af, hafl eyði- 
lagst í Svártadauða og eigi bygst aftur fyr en á 19. öld, og þá verið 
gleymdur fyrir löngu. 

4. Fornleifafundur i Fljótstungu. 

Vorið 1905 var grafið fyrir kjallara i Fljótstungu i Hvítársíðu. 
Á svo sem 2 ál. dýpt undir yflrborði varð fyrir hellulagt gólf. Hell- 
urnar voru smáar og þunnar, úr Ijósleitri blágrýtistegund; en höfðu 
mjólkurhvitan lit á yflrborði, sem náði vel 1 línu inn í steinninn. 



30 


Sá hvíti litur náði lika inn i allar sprungur i hellunum. Svipaður 
litur kemur á steina i sumum uppsprettulindum. En eigi vita menn 
af stað þar nærri, sem svo mikið af sliku grjóti fæ.st úr. Hellurnar 
voru eins og liradar saman með eins konar steinlimi og með sama 
steinlími var sléttað yíir alt hið hellulagða gólf. Á einum stað fund- 
ust þar leifar af afli, og hafði hér verið smiðja. Aíiinn var líka 
limdur með sama steinliminu. Eru enn til molar úr þvi i Fljóts- 
tungu til sýnis. Eigi eru þeir harðari en svo, að þá má mylja railli 
flngra sinna. Sandtegundin, sem notuð hafði verið i steinlimið; er 
grá að lit. Hún flnst hjá Þórgautsstöðum. Hvað haft heflr verið 
sern bindiefni i steinlimið, er ekki hægt að segja. Liklega heflr það 
verið fengið frá útlöndum, en notað sparlega og limið þvi orðið laust 
i sér. öðrumegin við aflinn varð fyrir hrúga af mjög smágjörvum 
sandþ sem virtist hafa verið notaður fyrir steypusand; sáust i hon- 
um örsraáar koparagnir hér og hvar. Bendir það á koparsteypu 
Veggja-undirstöður sáust norðan- og austanmegin gólfsins, en sunnan- 
og vestanmegin var ekki graflð út fyrir þær. Stærð tóftarinnar 
verður þvi ekki ákveðin. En austanmegin hennar urðu fyrir undir- 
stöður annarar tóftar, og var ekki heldur graflð út fyrir hana austan- 
megin. Þar sást á einum stað standa stórker í heilu liki. Það var 
svo fúið, að það varð að hismi, er við það var komið. Það var 
að innan fult af mold, sem von var; en er nær dró botninum^ var 
moldin blandin hvítu efni. En ekki var hægt að ná þvi sérstöku. 
Er iiklegt, að skyr hafl verið i kerinu. — Á einum stað kom fyrir 
i moldinni járn, sem líktist skegghnifsblaði. Það var ryð eitt og fór 
i mola, er á þvi var tekið. Einnig fundust þar tveir skeifu-helm- 
ingar, sinn af hvorri skeifu. Þeir voru lika orðnir ryð eitt að kalla 
mátti. Skeifurnar höfðu verið 5-boraðar og var eitt gatið fyrir 
tánni. Þar höfðu þær brotnað um. Eigi höfðu þær verið stærri en 
skeifur eru nú. 


ð. Fornleifafundh' i Arnessýslu 

1. í Alviðru. Arni bóndi Jónsson i Álviðru i ölfusi bygði hey- 
hlöðu vorið 1903, og gróf fyrir henni 5—6 ál. djúpt niður. Á svo 
sem 3 ál. dýpt urðu fyrir undirstöður tófta, eigi allstórra og hjá 
þeim fanst brauðstýll úr kopar, svo sýrður utan, að ógerla sást hvað 
á hann var graíið. Svo sem 1 al. neðar voru aðrar undirstöður er 
sneru öðruvisi. Það voru búr- og eldhústóftir, eigi stórar. Hinar 
efri höfðu verið bygðar á rústum þessara. í eldhústóftinni fundust 
hlóð, en í búrtóftinni klumpur af hvitu efni, sem mun hafa verið 
skyr(?). Rúml. 1 al. fyrir neðan þetta urðu enn fyrir undirstöður. 



31 


Það Ms hafði verið stærst og snúið frá norðri til suðurs, (eða langs 
eftir bæjarröndinni sem nú er). Breidd þessarar tóftar hafði verið 
G al.^ en lengd varð ekki mæld^ því svo langt var ekki grafið á 
hvorugan veginn. Þessar undirstöður voru af stærstu grjóti. Við 
bakvegginn sunnarlega fundust leifar af trékeri^ sem hafði verið 
grafið svo sem al. ofaní gólfið og sandur utanmeð og undir. 
Það var svo sem 1^2 al. í þvermál. Hæðin varð ekki ákveðin, þvi 
það sem upp úr sandinum kann að hafa staðið^ var fúið í burtu. 
Ofani þvi var rofamold, blandinn hvítgráu efni^ líkl. skyri. Var 
sem þekja hefði fallið ofaní það. Á öðrum stað fannst hnefastórt 
stykki af mjúku efni, er var snjóhvítt innan, en gulnaði og molnaði 
er það þornaði. Og enn fannst þar hálftilbúinn herzlunór úr hvera- 
steini^ liklega frá Reykjum. Mun steinninn hafa brotnað meðan 
verið var að höggva hann, og því verið hætt við það. (Hann var 
nfi. í tvennulagi). — Árni færði faktor P. Nielsen sýnishorn af skyr- 
inu og stílinn. Sumarið 1904; dýpkaði Árni hlöðuna um rúma 1 
al.; gróf raunar ekki út að veggjum; en hlóð þessa gröf innan; nema 
í suðvestur-horninu; þar lét hann standa oj)ið bil til sýniS; því þar 
kom fram far eftir ker,. sem hafði verið grafið dýpra niður en hitt 
og talsvert víðara. Sandur hafði verið undir og utanmeð og sást 
hann glögt þar er frá var grafið. Af kerinu sjálfu sást ekkert, og 
virtist það hafa verið burttekið. Rofamold hafði fallið ofaní farið 
eftir það og var hún þvöl átakS; en utanvið sandinn var raoldin þur. 
Þar var öðrura megin steinalag og heldur smátt. Þaðan var ^4 
niður að skriðumöl. Þess láðist að geta við efstu tóftirnar; að 
þar fannst á einum stað hrúga af öskukendura viðarkolum. 

2. í Haukholtum. Þorgeir bóndi Haldórsson í Haukholtum i 
Hrunamannahreppi bygði heyhlöðu vorið 1903 og gróf hana alt að 
6 ál. niður. Á nál. 5 ál. dýpt varð fyrir byggingargrjót mikið, 
undirstöður og hjá þeim mikið lausagrjót, eins og veggirnir hefðu 
hrunið; Á fullri 5 ál. dýpt var þykk gólfskán og þar stóð á einum 
stað grár stöpull; svipaður kalki. Hann hjelt sér ekki, en fór i 
mylsnU; er við var komið. Utanmeð honum vottaði fyrir tréleifum 
i moldinni og gátu þær verið úr keri. Viðarkola varð vart á öðr- 
um stað. .Viðlíka djúpt niður fannst stór snúður úr mósteini og var 
grafin á hann sigurlykkja. Jarðþrúður Bjarnadóttir; kaupakona — 
sem nú er i Ameriku — tók að sér að fiytja snúðinn til forngripa- 
safnsins. 

3. I GaltafelU. Jakob bóndi Jónsson i Qaltafelli í Hrunamanna- 
hreppi byggði heyhlöðu vorið 1904. Þar var áður skemma er sneri 
fram í bæjarröndina. —• Bærinn snýr i suðvestur. — Nál. 1 al. und- 



32 


ir gólfi varð fyrir undirstaða veggjar, sem lá þvert yíir (eins og 
bæjarröndin) og hjá henni kom upp sandstöpull sívalur, sléttur utan, 
nál. IV 2 al. i þvermál. Hann var Ijósgrár að lit og svo samfeldur, 
að byggingarmönnum kom i hug að taka hann upp i heilulagi. En 
þá brast hann. Sást þá, að hann var holur innan og hafði ker 
verið innani honum: Sáust sveigaförin innani sandhólflnu þar, sem 
gjarðir kersins höfðu verið. Tréleifar af kerinu sáust ekki, nema 
litur eftir af botninum, enda hafði þar verið aska undir en eigi 
sandur. Kerið virtist hafa verið um al. á hæð og viðlíka á vidd. 
Af því, sem i kerinu hafði verið, voru eftir beinaleifar, sumt af 
þeim hélt sér og voru smábútuð sauðabein. Virtist það hafa verið 
saltkjötsspað. Ofaná beinaleifunum lágu smáar liparit-hellur, sem 
hafa verið lagðar yflr kjötið, en þar ofaná höfðu verið lagðar 2 
blágrýtishellur, hvor út af annari, og hélt sandstöpullinn þeim uppi. 
Kerið hafði verið graflð ofaní gólf i eldhúsi, nál. 3 al. viðu, og sáust 
öðrum megin hlóð og viðarkolaaska. En þetta eldhúsgólf reyndist 
að vera ofaná uppfyltri tóft, þvi suðurveggur þess lá svo djúpt nið- 
ur, að undirstaða hans var neðar en botn kersins. Norðurveggur 
þessarar uppfyltu tóftar kom ekki iljós; heflr hann legið norðar en 
graflð var. Engir munir fundust þar aðrir. — Einkennileg hoia eða 
gangur lá á einum stað frá kerinu gegnum sandhulstrið úti moldina 
og svo i bugðum niðurávið. Var graflð eftir henni nokkuð dýpra 
niður en hlaðan er annars grafln, og sást þá bæli kvikindis þess, 
er graflð hafði ganginn, og frá bælinu lá hann aftur niður i ýmsum 
bugðum og hættu menn við að grafa hann út. Viðari var hann 
nokkuð en músarhola er venjulega, og þóttust menn eigi vita, eftir 
hvaða dýr hann væri. — Dálitill mislitur steinn fannst i moldinni, 
liklega liparít, en hafði týnzt aftur. Þar var og margt af litlum 
smásteinum er voru hnöttóttir, sorfnir af vatni og leirlitaðir. Má 
vera að utanum þá hafl átt að riða og hafa fyrir kljásteina. 

4 Á Spóastöðum i Biskupstungum. Páll bóndi Guðmuudsson 
bygði heyhlöðu vorið 1904 og gróf 6 ál. djúpt niður. Á 3 ál. dýpt 
fundust að vestanverðu hlóð og aska mikil, en þar ofaná tréleifar 
og þakhellur, likt og rjáfur hefði fallið ofan. Þar fannst steinsnúð- 
ur af smásnældu og tveir kljásteinar. Að austanverðu fannst kola- 
bingur, og einnig tréleifar og þakhellur ofaná honum. — Fyrir 
nokkrum árum var graflð þar fyrir kjallafa, litlu austar, þar urðu 
og hlóð fyrir, aska og viðarkol. Getur það bent á tvibýli. Þar 
varð og fyrir hellulagður gangur (bæjardyr?) og þar undir lokræsi, 
fullt af grjóti og forarblandinni moldu. 



33 


5. Á Hjálmsstöðum í Laugardal var grafið fyrir hlöðu vorið 
1904, 2 ál. niður urðu fyrir tveir stöplar af hvitgráu efni, deigu, 
sem dökknaði og molnaði er það þornaði. Ekkert fannst þar annað. 
Og engar hleðslur sáust nærri stöplunum. En nokkru fjær, nær 
bæjarröndinni varð fyrir eins og hruninn veggur. Þar var lika tals- 
vert af viðarkolum. 

6. í Ossábœ. Jón bóndi Einarsson i Ossabæ •(Vorsabæ) á Skeið- 
um bygði heyhlöðu vorið 1904. Nál. 2 ál. undir yfirborði fundust 
leifar af 2 kerjum og svo sem 1 fet á milli. Þau voru mjög fúin, 
en héldu sér þó neðantil. Annað þeirra var ein al. i þvermál, hitt 
1 al. og 4 þml. Þau höfðu verið trégirð og gjörla sást fyrir lögg- 
um. í öðru voru ýmskonar beinaleifar, liklega súrmeti. í hinu 
var hvit leðja (súrmjólk?) moldarblandin, og hafði hún runnið út i 
moldina i kring. Leit næstum út fyrir, að rof hefði fallið ofani ker- 
ið og við það hefði gusast út úr þvi. Steinar voru undir kerjunum 
og utanmeð þeim að neðan, og voru þeir hvitlitaðir af leðjunni. 
Þar nálægt voru hleðsluleifar, sem litu út fyrir að hafa hrunið. 
Nokkru fjær fundust aflöguð hlóð. Hér og hvar fannst aska og enda 
brendir raftar og á einum stað var breitt lag af kolum og bröndum. 
Manni dettur i hug, að bærinn hafi hrunið i jarðskjálfta, við það 
kviknað i hlóðunum og ræfrið brunnið. Grólfskán var þar afarþykk 
i mörgum lögum. Veggir virtust hafa legið i austur og vestur (nú 
snýr bærinn nál. i suður). Á einum stað var hellulagt gólf á litlum 
bletti og var nál. á sömu hæð og gólfskánin. Gátu það verið bæj- 
ardyr og legið gegnum suðurhliðvegg. Eigi fundust munir, utan 2 
litlir steinbollar, sem J. E. ætlar forngripasafninú. 

7. Á Birnustöðum á Skeiðum var vorið 1904 bygð hlaða i bæj- 
arröndinni þar, sem smiðja var áður. Þá er komið var svo sem 2 
ál. djúpt undir smiðjugólfið, varð fyrir i moldinni gráleitur hringur, 
sporeskjulagður, eða sem næst I 1/2 al. á lengri veginn og 1 al. á 
þverveginn. Það var nál. 5 ál. frá bæjarröndinni. Grafið var nið- 
ur með hringnum og niðurfyrir hann. Var hann sem stöpuU, þver- 
beinn niður og að neðan var sem flatur botn af sama efni. Þannig 
myndaði stöpullinn sem Jcer. Holið innani þessu einkennilega keri 
mjókkaði niðureftir og var neðst óreglulega kúpumyndað. Það var 
fullt af rofamold og hafði hún ekki tekið neinni litarbreytingu af 
hinu gráa efni, sem utanum hana var. Þá er hið gráa efni þorn- 
aði, féll það sundur i kekki en breytti ekki lit, enda var ekkert af 
þvi geymt og fór það allt samanvið moldina. Ekki var stöpnllinn 
heldur mældur, en ætlast var á, að hann hefði verið nál. 2 ál. á 
hæð (og að vidd H/aXl sem fyr er sagt). Svo sem rúmri alin 

5 



34 


horðar (o; lengra inn frá bæjarröndínni) varð fyrir niðurhrunið 
hleðslugrjót úr vegg, sem þar lá þvert fyrir, og var fyrir hvorugan 
endann grafið. Þar var dálitið af viðarkolum á dreif; en ekki fannst 
þar neitt annað. 


Allir þessir fornleifafundir sýna það, að bæirnir hafa hrunið, að 
fólk hefir ekki getað bjargað úr þeim þungavöru, að þeir hafa eigi 
verið bygðir strax aftur eða sömu tóftir notaðar, heldur að síðar 
hafa nýir bæir verið settir ofaná rústirnar. 

Þetta bendir á stórkostlega atburði, og um það liggja tvær til- 
gátur fyrir: Svartidauði eða landsJejálfti. 

Séu þessar leifar frá Svartadauða, verður að hugsa sér, að á 
þessum bæjum hafi alt fólk dáið, þeir svo staðið auðir, fallið af fúa 
og elli, rústirnar gróið og jafnast og loks, þá er fólkið fjölgaði aftur, 
hafi nýir bæir verið reistir á rústum hinna gömlu. Þetta getur alt 
verið. Þó er liklegt, að þá hefði fleira orðið eftir í bæjuntim en 
þungavaran (kerin) ein, og að þá hefði leifar af ýmsum öðrum mun- 
um fundist i rústunum. Eða: ef eftirlifandi fólk á nágrannabæjum 
hefði hirt alt lauslegt úr auðu bæjunum, þá mundi það einnig hafa 
hirt og notað matarleifar (skyr og spað og súrmeti) sem þar var 
að flnna. Og hvað spað snertir, er hæpið, að menn hafi á 14. öld 
sailtað kjöt til geymslu hér á landi. Það var alment reykt; en 
hvergi heflr neitt fundist er bendi á bein úr hangikjöti, og hefðu 
þau þó eigi haldið sér miður. Og að öllu öðru sleptu, þá ætti slik- 
ir fundir, ef þeir eru frá Svartadauða, að flnnast um alt land. En 
þeirra er þó ekki getið nema á landskjálftasvæðinu. 

Hafi bæirnir hrunið í landskjálfta, þá verður að hugsa sér, að 
fólkið hafl flúið úr þeim og getað bjargað öllum léttari munum. En 
að það, sem þyngra var en svo, að bjargað yrði, hafi spilzt svo, að 
ekki hafi þótt tiltök að grafa það upp úr rústunum. Enda nokkuð 
frá liðið þá, ér menn voguðu að byggja upp aftur. En langur tími 
mun það ekki hafa þurft að vera til þess, að menn bygði ofaná 
eldri rústirnar, því það sést víða, að slikt hefir verið talsvert al- 
menn venja; það sýnir t. a. m, Alviðrufundurinn hér að framan, og 
á þann hátt hafa myndast rástahungurnar, sem eigi eru allsjaldgæf- 
ar. Sumstaðar sýnist sem húsin hafl hrapað snögglega, t. d._i Ossa- 
bæ, þar sem hlóðin höfðu aflagast og eldurinn úr þeim að líkindum 
brent þekjuna. Og á Birnustöðum bendir það fremur til þess, að 
þekjan hafl hrapað, en að hún hafi sigið, að stykki úr henni heflr 
fallið ofani skyrkerið og myndað aflanga holu ofaní skyrið. — Það 



35 


skal tekið fram, að þá heflr lcer hlotið að vera utanum skyrið og 
halda því saman, þó nú væri ekkert eftir af því keri. Og þar virt- 
ist skyrið hafa verið þykkvara en i Alviðrufundinum og þess vegna 
ekki samlagast eins rofmoldinni. En i báðum stöðunum er ólíklegra 
að þekjan hafl sígið jafnt ofaná kerið; þá hefði hlemmurinn eigi 
verið fallinn af og moldin þvi eigi komist að skyrinu fyr en tréð 
var fúið og skyrið orðið þéttara fyrir. — Er mér þvi nær, að eigna 
þessi tilfelli landskjálfta, en fullirða skal eg það samt ekki að svo 
komnu. 

Hverasteinninn, sem fluttur hafði verið frá Keykjum að Alviðru 
til að gjöra úr honum nó (til að herða i sláttuljái eftir dengingu), 
getur ef til vill geflð bendingu um, til hvers Geysissteinninn, sem 
Sigurður Pálsson sá í Hvítárness-rústinni syðri, hafl verið ætlaður. 
Nór var á hverjum bæ meðan Ijáir voru dengdir, ýmist gerðir af 
tré eða mósteini. En bezt mun hafa þótt, ef menn gátu fengið til 
þess hverastein. Hann er haldbetri en mósteinn og þó auðunninn. 



Gamlir legsteinar 

i Görðum á Álftanesi. 

Framliald ritgjörðar i Árbók 1904'). 
Eftir 

MattTilas Þðrðarson. 


Nr. 3. Legsteinslbrot. 1652. 

Brot þetta er neðri hluti af litlum legsteini óvönduðum. Það 
fanst í kirkjugarðsveggnum fyrir nokkurum árum og liggur nú í 
kirkjugarðinum**). Brotið er ekki flatt að ofan og virðist vera alveg 
óhöggvið. Strik er utan um letrið, ártalið fyrir neðan strikið. Lengd 
brotsins er 46 sm., hreidd 37 sm. og þykt um 12 sm. Hæð stafanna 
3^2—4^2 sm- 

Milli orðanna er tvídepill svo sem á steinunum nr. 1—2. Þar 
sem orð endar með línu er ekki tvídepill á eftir (LIKTVN, SAKV). 
Stafirnir eru latínuleturs-upphafsstaflr; té-in eru með litlu þverstriki 
við báða enda leggsins, jafnstóru að ofan og neðan; æ-hljóðið er 
táknað með Æ, ö-hljóð með 0. Hljóðtáknanir og gildi merkjanna er 
likt og á steinunum nr. 1—2: I táknar i, i (og y), tvöfalt n-hljóð er 
táknað með N á þeim eina stað, er það fyrir (MINE); sömul. er 
tvöfalt r-hljóð táknað með R i HVRE. í sinda eru tveir síðustu 
staflrnir skeyttir saman vegna rúmleysis: 

RT:F0R:M 

AR:TIL:LIFSIN 

S:LErD:LIKTVh 

A:MINE:SARV 

NEID:HVRE:S 

ÆLV:EG:SIDA 

•HELD:SINIA:F' 

165Z 


*) Eramhald þessarar ritgjörðar átti að koma i Árhók 1905, en varö ekki af, 
Bökum þess að handritið glataðist. 

*) Þetta var ritað 11. VI. ’03; nú (jan. 1907) er þetta legsteinshrot hrotið i þrent. 



37 


Fyrir ofan efstu línuna, sem læsileg er, standa á rönd brotsins 
neðri hlutir nokkurra stafa^), en ekki verður ráðið af þeim, hvað hér 
háíi staðið. Efsta linan byrjar á stafbroti, er likist K, en er þó að 
likindum af R. Þá kemur T (T) og því næst ;. Hér lítur þvi út 
fyrir að vera endir af orði. Þá kemur F0R, og má ætla að hér 
muni hafa staðið; BVRT;F0R (þ. e. burtför). Vel getur átt sér stað 
að orðinu hafi verið skift þannig með :, svö sem gjört heíir verið á 
steini nr. 2 (t. d. VE0:FERDAR:DA0AR i 11.—12.1.). Aftast i efstu 
linu eru leifar af M að því er virðist. í þessari línu hafa ekki 
staðið fleiri stafir, en framan af næstu línu, er byrjar á AR;, vantar 
um 3—4 stafi. Hér mun því hafa staðið MIN:VAR. Kemur þetta 
heim við það er eftir fer. Aftast af 2. linu hefir kvarnast litið eitt, 
svo að siðari leggurinn af N í LIFSIN er horfinn. Orðið HVRE er vist 
fyrir HVER(R)E og hefir þá E gleymst á milli V og R; ef til vill 
hefði leturhöggvarinn sett hér 0 fyrir E, þvi að svo var og er oft 
ritað. Ennfremur gæti hugsast að hann hafl ritað svona (HVRE) af 
ásettu ráði og lesið V sem vu og borið orðið fram eins og nú: hvurri', 
heflr hann þá gert þetta í likingu við ritháttinn á orðinu guð, sem 
þá, eins og nú, var framborið gvuð (sbr. Árb. 1904, s. 37). Framan af 
neðstu línunni heflr brotnað lítið eitt og vantar þar auðsjáanlega N 
og liklega neðri depilinn af tvídeplinum á milli þess og næsta orðs 
(HELD). Þá kemur SINDA, sem eflaust er ef. af synd, og aftast er 
F með litlu lóðréttu striki útundan. Þetta hlýtur að vera skamm- 
stöfun og er erfltt að segja með vissu fyrir hvað hún er. Sá er 
letrið hjó hefir fyrir óforsjálni sakir ekki getað komið því öllu á 
steininn, sem skyldi, og vantar ekki lítið á. Hér er bersýnilega 
ófullkomin vísa eða visuhelmingur og byrjar síðasta línan á SINDA 
en á að enda á orði, sem rími á móti HELD. Geta mætti til um 
botninn, að hann hafi átt að vera t. d.: (SINDA) Framar ei minna 
geld. Yrði þá vísan þannig; 

Burtför min var til Ufsins leið, 
lyTctun á minni sáru neyð. 

Hverri soélu eg siðan held, 
synda framar ei minna geld. 

Neðan undir er ártalið 1652 og eru 2 í laginu eins og Z svo sem 
þá var ritað. Fyrir aftan ártalið er fangamark eða búmerki, að 
likindum þess er á steinninn hjó eða þess er lét gjöra það, en ekki 
verður ráðið nafnið af merkinu. — Merki þetta gat ekki orðið 
prentað hér. 

‘) Crat ekki orðið prentað. 



38 


Nr. 4. 6uðmund.ur Sugurðsson. f 1674. 

Þessi steinn er 147 sm. að lengd, 55 sm. að breidd og 14 sm. 
að þykt. Stafirnir 4—5 sm. að hæð. Á hvorum enda steinsins fyrir 
miðju er engilsmynd með útbreiddum vængjum, og sjölaufarósir sin 
hvoru megin við hvora mynd. Bekkur er umhverfis letrið og mynd- 
irnar. I 13. línu er bil á milli sjálfrar grafskriftarinnar og ritning- 
argreinarinnar, er þá kemur á eftir. í þessu bili eru hringir, sem 
gripa hvor innan i annan, eða keðjubrot. Til orðaðskilnaðar er tvi- 
depill sumstaðar, en sumstaðar er ekkert bil á miUi orðanna. Tví- 
depill er á 8 stöðum: i 4 fyrstu línunum, i 6. 1., fyrir framan og 
aftan 5 i 11. 1. og fyrir aftan skammsöfunina DECEMB i 12. 1. — 
Letrið upphafsstafir. í 15. 1. eru té-in bundin saman. Hljóð- 
táknanir og stafamerking svo sem á hinum islenzku steinunum: 


HIER:VNDERH 

V1LER:GREPTT 

RAD:ERLEGTG 

VDSBARN:GVD 

MVNDVRSVGV 

RDSSON:LEI 

STISTHIEDAN 

EIRERCHRISTI 

LEGTANDLAT 

A75ARESINS 

ALLDVRS:5:D 

ECEMB:ANNO 

1674»<>»»ÞEIR 

ENDVRKEIPTV 

DROTTINSMV 

NVAPTVRSNVA 

OGTILSIONKOMA 


GREPTTRAD (2.-3. 1.) er ritað með 2 tó-um, en venjul. er það 
ritað með 1 té-i. Til samanburðar við þennan rithátt má benda á 
rithættina -GEFN- á st. nr. 1 og SAMTT á st. nr. 2 (sjá Árb. 1904, 
bls. 35 og 39). Þessi ritháttur kemur af því að p- og t-hljóðið er 
»hart« og hvorttveggja hljóðið borið skýrt fram; nú ségja menn ft 
eða öllu heldur ffd. — Viðv. ERLEGT (3.1.) sjá ERLEGVR á st. nr. 
2. — SVGVRDSSON er hér ritað fyrir,/SigMrclssoM og vírðist einskonar 
tilliking valda þessu; þvi að ekki er þetta af vangá einni; á legst. 
nr. 6 kemur hið sama fyrir og sömul. á legst. á Gufunesi (sjá Árb. 
1897, bls. 40). — ALLDVRS sbr. HOLLDSINS á st. nr. l ,(Árb. 1904, 
bls. 35. — DECEMB er skammstöfun fyrir Decembris, ef. eint. eftir 



3ð 


latneskri beygingu, sem stjórnast af 5 (flmta), sbr. AVGVSTI á st. 
nr. 1 og MARCI á st. nr. 2 . — Ritningargreinin neðst á steininum 
ef úr Esajasi 51,ii (sbr. 35,io). — Grafletrið hljóðar þá þannig: 

*Hjer under Jivíler greptrað erlegt guðsharn, Guðmundur Sugurðs- 
8on. Leistist hjeðan firer christilegt andlát á 75. áre sins aldurs, 5. 
Decemh[ris] anno 1674. 

Þeir endurlceiptu drottins munu aptur snúa og til Sion 7coma«. 


Nr. 5. Thorstenus Biornonis fllius. f 1675. 

(Þorsteinn Björnsson). 

Þessi Þorsteinn Björnsson var prestur á Útskálum 1638—1660. 
Munu margir kannast við hann af skáldsögunni »Brynjólfur Sveins- 
son biskup« eftir Torfhildi Þorsteinsdóttur Hólm. Hann er nokkuð 
við söguna riðinn, og á bls. 301 er dálítil athugagrein um hann. 
Þar er útlegging, mjög ónákvæm, af grafskrift þessari. 

Steinn þessi er sama efnis og allir hinir, grágrýti (hraungrýti, 
dolerit) af Garðaholti. Hann er boginn fyrir báða enda. Lengd 
180 sm. i miðju og 174 sm. til hliðanna, breidd 68 sm. og þykt um 
15 sm. Stafhæðin 4Va— 6 V 2 sm. Fyrir ofan letrið er engilsmynd, andlit 
og stórir vængir. Neðanundir eru lykkjudrættir (upphleyptir). Letrið 
er vel gert og steinninn fallegur. Til þess að aðgreina orð 0 . fl. er 
hafður 1 depill. Letrið er venjulegir latínuleturs-upphafsstaflr; 
ö-hljóðið er í BI0RNONIS táknað með 0, sem tekið er úr islenzku 
stafrofi; u- og v-hljóð eru táknuð með V. Grafletrið er á latinu og 
hljóðar þannig: 

D.O.M.S. 

THORSTENVS.IACET.H 

IC.BI0RNONIS.FILIVS. 

ILLE. 

FLOS.PATRIÆ.ANTIQVA 

.MAGNVS.IN.HISTO 

RIA. 

ANTIQVÆ.HISTORIÆ.V 

OS.HEV.LVGETE.LEPO 

RES. 

VESTRO.MORTVVS. 

EST.ILLE.VIR.EXI 

TIO 

VIXIT.ANNOS.LXIII. 

MORITVR.ANNO. 00 .DC 

.LXXV.REQVIESCAT 

.IN.PACE. 

P.C.M.O.D. 

G.B.F. 



40 


D.O.M.S. merkir Deo optimo maximo sacrum; kemur það oft fyrir á 
legsteinum. Þaðerútlagt: »Helgað guði beztum og mestum (algóðum 
og almáttugum)«. Siðan koma auðsjáanlega 2 tviyrðingar (disticha) 
og eru siðustu stafirnir af hverju visuorði settir i linu sór til þess að 
aðgreina visuorðin og gera áletranina skýrari og fallegri. Þessir 2 tvi- 
yrðingar hljóða þannig á islenzku: »Hér hvilir Þorsteinn Björnsson, 
þessi mikli blómi (þ. e. ágætis fræðimaður) í fornsögu ættjarðarinnar. 
Ó, harmið, yndisleikar fornsögunnar, þessi maður dó yður til glöt- 
unar«. — Þá koma 3 setningar i óbundnu máli: »Hann lifði 53 ár. 
Dó árið 1675. Hvili hann i friði«. Stafirnir i 2 neðstu linunum 
merkja máske: Ponendum (eða poni) curavit maximo optimo domino 
Gr. . . . B.. . . fllius, þ. e. G. . . . B . . . son lót setja (legsteininn hin- 
um, eða sinum) mesta og bezta herra. En óvíst er hver þessi G. . . . 
B . . . son heflr verið, enda skiftir það minstu, þvi að þessi einkenni- 
lega grafskrift er mestöll, tviyrðingarnir báðir, eftir Þorstein sjálfan. 
Jón prófastur Halldórsson skýrir svo frá séra Þorsteini i »Yflrferð 
Skálholts8tiftis«^): »Epter Sr Bergsvein^) hielt Utskála Sr Þorsteinn 
launsonur Biörns Grimssonar málara®), vigður af hr. Gisla Oddsyne, 
mikeð brota höfuð, siervitur fiölfróður, varð þúnglega spitelskur og 
blindur kararmaður, fiell samt i þeim veikindum i barneignar hór- 
dóms-mál með Astnyu Hallsteins Dóttur. Vilde reka hennar barns- 
faðernes aburð til baka, hvar umm presta stefna var haldenn á Ut- 
skálum Ao 1659, d. 6. og 7. Decembr. af profastinum Sr Einare 
Illugasyne og Fógetanum Tomase Nikulássyne. Liet Sr Þorsteinn 
flytia sig á Sænginne á Kviktriám uppá alþing, sunnanúr Garðe, og 
setia hana niður i Þingvalla kyrkiu kór, vafðe máleð framar með 
flækium helldurenn forsvaraðe fyrer Synodo og miste samt kalleð 
Ao 1660. Flester sneiddu sig hiá að gefa sig i orðakast við hann. 
Þá Stadurinn skilde afhendast, var Sr Jon Daðason i Arnarbæle 


‘) „Yferferð Skálhollts-stiftes eðr stutt Agrip Skalhollts-stiftes Presta siðan 
Eeformatiouis Tima. Samanskrifað i eitt af Profastinum Sr Jone Halldors syne“. 
Hér er farið eftir handriti, skrifuðu „með hendi Sra Jóns Ketilssonar i Hiarðarholti" 
(Rask), sem nii er i Árnasafni (AM. Rask 56). Þessi kafli er á bls. 194—5. 

®) Bergsveinn Einarsson var prestur á Útskálum til 1638, hann átti föðursystur 
séra Þorsteins, Guðrúnu; og var hún móðir Þórdisar móður Þormóðar sagnaritara 
Torfasonar, svo að þeir Þorsteinn prestnr og Þormóður voru náskyldir. 

^) Hann var sýslumaður i Árnessýslu, dó 1634 (eða 5); hann var sonur þeirra 
Grims prests Skúlasonar i Hruna og konu hans Guðrúnar Björnsdóttur prests á Stað 
i Grindavik. — Sjá um ætt Bjarnar sýslumanns og þeirra systkina íslenzkar ártiða- 
skrár hls. 246—49. — í Espólins árbókum VII. D. hls. 124 er skritin smásaga um 
Björn sýslumann og það hvernig séra Þorsteinn kom undir. 



41 


feingenn til að svara, og gegna brogðum kalls. Þegar Sr Þorsteinn 
átte að berast úr baðstofunne út karldyr, liet Sr Jon rífa niður bað- 
stofu-gaflenn, og færa hann þar út, Sr Þorsteinn liet klæða sig og 
setia uppá gráan hest, sem hann átte bað leiða hann under sier 
kringum staðenn. Það liet Sr Jón ecke epter honum, en liet leiða 
hestenn kringum utekofa einn. Hann brann upp að biörtu bále 
skömmu siðar, og vissu menn eingen efne til þess. Þá hann var 
fluttur úr Garðe á skipe inn i Hafnarflörð linte alldrei þann 
dag skruggum og eldíngum, frá þvi hann var borenn á skipsfiöl og 
af henne aptur um kvoldeð. Kona hans var Guðrún dotter Biörns 
Tumasonar i Skildínganese. Biuggu þaug epter það á eignar-jörð 
sinne Setberge við Hafnarfiörð. Sr Þorsteinn dó Ao 1675. Hans 
grafskriftt nógu metnaðarsama, er hann giörðe sier sialfum, má lesa 
á legsteine yfer honum i Garða kyrkiu garðe so látande: 

D : 0 : M : S: 

Thorstenus jacet hic Biörnonis fllius, ille flos patriæ antiqva Magnus 
in historia Antiqvæ historiæ vos hev lugete lepores Vestro mortuus 
est ille vir exitio. 

vivit annos Lxiii Moritur anno oo D. c. Lxxv reqviescat in 
pace. P: C: M: Do: G: B: F: 

Börn Sr Þorsteins og Guðrúnar vóru: 1° Jón dó barnlaus. 2® 
Þóra, mentuð af Föðurnum í Reikníngskunst og öðru fleira* —; kem- 
ur svo meira um hana. 

Þorsteinn prestur heflr ort fleira en þessa grafskrift sína; hann 
var eitt af helztu latínuskáldum íslands á 17. öldinni. í Árnasafni 
(A. M. 703, 4to) er enn til kvæðasafn eftir hann, sem kallað heflr 
verið »Noctes Setbergenses« (Setbergsnætur) og mun það nafn sprott- 
ið af upphafsorði fyrsta kvæðisins. Alls eru kvæðin 7, öll á latinu 
og með sama bragarhætti og grafskriftin, en fremur langt hvert 
kvæði (3. kvæðið er t. d. 238 tviyrðíngar), — kvæðasafnið eru þétt- 
skrifuð 20 blöð. 1. kvæðið er: »De principiis rerum eorumque 
elementis et de rebus quibusdam inde elementatis« (Um sköpun 
heimsins og tilveruna). 2. kvæðið er: »Secundus tractatus, de 
geniis qui alfl vulgo dicuntur« (um álfa). 3. kvæðið er: »Tertius 
tractatus, de hominibus lynceis« (um skygna menn). Svo kemur 
»Cronologia naturalis mundi duobus tractibus comprehensa® (tímatal 
heimsins i tveim kvæðum) og er fyrra kvæðið (4.) »Tractatus gene- 
ralis, de vero fundamento et ratione seculi et omni mundi existendi«, 
en hið siðara (5.) er »Tractatus specialis, de revolutione et concursu 
seculorum, observatis 1672«. 6. kvæðið er «Computus solstitialis, 
ostendens quare, quomodo et quantum solstitia singulis annis, certis 

6 



42 


temporibus et diversis seculis a mundi principio per 5852 annós 
usque ad annum salutis 1671 retrocesserunt« (um sólstöður). Siðasta 
kvseðið (7.) er »Memoria judicis avari et iniqui* (Minning ágjarns 
og óréttláts dómara) og undir því er svo fangamark séra Þorsteins. 

Það var árið 1660 að séra Þorsteinn varð að fara frá Utskálum. 
Flutti hann þá þegar að Setbergi fyrir ofan Hafnarfjörð og lifði þar 
þau 15 ár, er eftir voru æfinnar. Af innganginum að kvæðum hans 
má sjá, að hann hefir reynt að stytta sér »hið leiða líf« (»pertæsam 
vitam«) með þvi að fást við að yrkja, og eftir þvi sem segir i 
Árb. Espólíns^) hefir hann látið »lesa sér til skemtunar siðan, er 
voru í mörg hindurvitni«. Þorsteinn hefir fengið þann orðróm á sig, 
að hann væri göldróttur og bendir það helzt á, að hann hafi verið 
viða heima; enda bera kvæði hans vott um margs konar lærdóm 
hans og hefir hann sjálfsagt verið i Skálholtsskóla áður en hann 
vigðist að Útskálum. í grafskrift sinni getur hann einskis annars 
um sig, en að hann hafi verið vel að sér í fornaldarsögu íslands og 
hefir hann án efa getað sagt það með sanni, eftir þvi sem þá gerð- 
ist. Fróðleik séra Þorsteins má nokkuð ráða af þvi, að hann átti 
sögubók eina mjög stóra, í arkarbroti. Á hana hafði hann látið 
skrifa ýmsar sögur, nefnil. ágrip af Sturlunga sögu, 17 íslendinga- 
sögur, Hungurvöku og 5 biskupasögur aðrar, um 15 riddarasögur o. 
fl. Þetta mikla handrit fekk Sigurður Björnsson lögmaður eftir séra 
Þorstein. Siðan komst Árni Magnússon yflr það og skifti þvi sund- 
ur I margar bækur eftir efni og eru þær nú i safni hans^). Á aðra 
lét séra Þorsteinn Pál Sveinsson skrifara sinn rita Völsunga sögu, 
Ragnars sögu loðbrókar og Krákumál, og er sú bók nú nr. 2 i ark- 
arbroti i Árnasafni. 


Nr. 6. Vilborg Sugurðardóttir. f 1680. 

Steinn þessi er burstmyndaður að ofan, 99 sm. að lengd um 
miðju, 81 sm. á aðra hlið, en ekki nema 74 sm. á hina,- þvi að 
kvarnast hefir af; 50 sm. að breidd, um 13 sm. að þykt. Stafirnir 
3^2—4^2 sm. að hæð. Á burstinni er engilsmynd með stórum út- 
breiddum vængjum; strik er utan um. Einnig er einfalt strik utan 
um letrið og neðst á steininum; fyrir utan strikið eru 2 litlir hringir. 


‘) VII. D. bls. 24—25. er sagt „frá Þorsteini presti“. 

*) Það eru handritin 121, 158, 181 a—h. og k—1 og 204, öll i arkarbroti, 326 c 
og 588 q (afskrift), bæði i 4-bl. broti. Sbr. handritaskrá safnsins. 



43 


Þar fyrir neðan er brotið af steininum og má vera að hann hafl 
verið nokkru lengri í fyrstu eða 100 sm. í 10. 1. aftast eru 2 sam- 
miðja hringir til þess að fylla út bilið sem er á eftir erindinu. 

Á milli orðanna eru engin bil eða deplar, en á eftir hverju 
vísuorði er einn depill, sömul. á eftir skammstafaninni OCT (fyrir 
OCTOBKIS) i neðstu línu, einnig fyrir framan og aftan töluna 3 i 
sömu linu. Letrið er líkt og á hinum steinunum, hljóðtáknanir og 
merking stafanna hin sama og á þeim. í orðinu i 1. 1. er 0 og 
Gr bundið saman; tvöfalt n-hljóð er táknað með N í M0NVM i 1.1.; 
má vera að gleymst hafl strikið yflr N. í 7. og 10. 1. eru 2 T 
dregin saman, eitt strik yfir báðum leggjunum. í enda 9. 1. eru A 
og R dregin saman. Um OCT. i neðstu línu var getið áður; í sömu 
linu er E og G í endingunni -lega bundið saman, og A® fyrir ANNO. 
í ártalinu er núllið helmingi minna en hinir tölustaflrnir. 

SVGVDIOaMONVM 

GIEDÞECKVAR.GVDS 

OKMEDÞOLINMÆDE 

BAR.IBRVDKAVPLAM 

BSINSBODINER.BLESS 

VDVPPRISNVHVILE 

RHIER.DEOTriNSOR 

DVEGSIEEVISALIET. 

VILBORGSVGVRDAR 

DOTTVRHIET. 0 

VEGEERDARTIMENE 

FNDRARHEIDVRSKV 

INNV45AR.ENDADEL 

OELGA.3.OCT.A0168O 

JLi 

Eyrstu 10 línurnar eru 1 erindi, 6 vísuorð, og rima saman 
hverjar 2 og 2, er saman standa. Erindið er að mestu leyti auðskilin 
orðatiltæki úr prédikunar- og bibliumálinu. Um ritháttinn SVGVRDAR 
(í 9. 1.) heflr verið getið hér að framan við st. nr. 4. — DOTTVR i 
10. 1. er nefnif. og bendir á að myndir hinna fallanna hafl einnig 
rutt sér til rúms i nefnif., svo sem oft kann að eiga sér stað. Nú 
segja og skrifa margir dóttir i öllum föllum eint. 

Hljóðar grafskriftin þannig: 

8ú guði og mönnum geðþeck var, 
guðs oTc með þolinmœðe har, 
l hrúðkaup lamhsins hoðin er, 
hlessuð umris nú hviler Jiér, 



44 


drottins orð veg sjer vísa lét, 

Vilborg Sugurðardóttur hjet. 

Vegferðartime nefndrar heiðurslcvinnu, 45 ár, endaðe lofleqa 3. Oct. 
afnnjo 1680. 

Hér er ritað GVDI (1. 1.) og BODIN (5. 1.) en ekki OVDE, 
BODEN og eru þó i-(e-)hljóð i hreimlausum endingum annars táknuð 
með E á þessum steini og hinum islenzku steinunum; i-hljóðið i eign- 
arfallsendingunni -ins er ávalt táknað með I á þeim öllum, sömul. í 
sagnorðsmyndinni leistist á st. nr. 4. Nú er i islenzku bókmáli ætíð 
ritað i i hreimlausum endingum, en fjöldi manna ber fram og skrifar 
e i þessum endingum, einkum á Suðurnesjum, þar sem e- og i- hjóð 
annars eru á reiki. Á legsteinum þeim, sem hér er um að ræða, er 
svo litil ósamkvæmni i rithætti hreimlausra endinga með i-(-e)hljóði, 
að útlit er fyrir að framhurðinum hafi verið fylgt og að hann komi 
i Ijós af rithættinum. I-hljóðið i þessum endingum er nú eins konar 
millihljóð milli i- og e-hljóðs. 


Nr. 7. Enarus Enarius (Einar Einarsson) f 1690 
og Thora Trelbonla (Þóra Torfadóttir) f 1691. 

Steinn þessi er 159 sm. langur, 72 sm. breiður, um 16 sm. 
þykkur. Hæð stafanna 3—4^2 sm. Efnið grágrýti (dolerit) eins og 
i öllum hinum steinunum. Fyrir ofan letrið er lykkjudráttur og i 
hornunum beggja vegna eru englamyndir. Á milli sjálfrar graf- 
skriftarinnar og tviyrðingsins neðst á steininum er bil og eru þar 
höggnar myndir af manni og konu, sem líklega eiga að tákna þau 
hjónin. Takast þau saman örmum og standa á litlum boga. Lykkju- 
drættir báðum megin. Mannamyndirnar eru luralegar og illa gerðar. 
Stjarna er milli ennanna. Neðan undir allri áletraninni er stunda- 
glas i umgjörð og litlar englamyndir í hvoru horninu, svipaðar þeim 
sem eru á hornunum á steini nr. 2. — Strik er utan um alt saman. 

Depill er á eftir hverju orði og töluheild, nema EIVS2® i enda 
4. 1. ET i 5. 1. og NVNC i enda 13. 1. — Fyrir aftan skammstafan- 
irnar PVDICISS og PIISS i 5. 1. er tvídepill. Letrið er venjulegt 
upphafsstafa-latínuletur, nema að þvi leyti, að kúin eru likust tölu- 
stafnum 2 i iaginu og likt merki er fyrir aftan skammstöfunina D 
fremst i 4. 1., sem merkir DOMINVS; -que er i VNDI2® (3. 1.) og 
EIVS2* (4. 1.) táknað með þessu kúi og miklu minna merki þar fyrir 
aftan, sem likast er tölustafnum 3, en er víst öfugt E (eða epsiion); 
u- og v-hljóð táknast með V. — Kvarnast hefir úr steininum aftan 



45 


af 6. og 7. 1. Vantar svo sem einn staf aftan af 6. 1.; sést votta 
fyrir efri hluta af legg af staf; heflr hér að likindum staðið D. 
Aftan af 7. 1. vantar aftari legginn af H. 

Áletranin er á latínu og litur þannig út: 


SVB.HOC.SAXO.CONDVN 
T VK.P A STOR.ET.PRÆPOSIT 
VS.VIR. VNDI28.LAVDATISS. 
D2.ENARVS.ENARIVS.EIVS2® 
PVDICISS:ETPHSS:VXOR. 
THORA.TREBONIA.2VO’ 
ILLE.NATVS. ANNOS.41 .P 
ÆC.36.POST.DEOENNALE. 
CONIVOIVM.OBIERE. 
ANNIS.1690.ET. 

1691. 

CORDA.LIGATA.FIDE.MVTV 

A.DVM.VITA.MANERET.NVNC 

IDEM.TVMVLVS.IVNGIT.VT. 

ANTE.THORVS. 


Þ. e.: «jSub hoc saxo conduntur pastor et prœpositus, vir undique 
laudatissimus, dominus Enarus Enanus ejusque pudicissima et piis- 
sima uxor, Thora Trébonia, quo[df] ille natus annos 41, hœc 36, 
post decennale conjugium obiere annis 1690 et 1691. 


Corda ligata fide mutua dum vita maneret 
nunc idem tumulus jungit ut ante thoms«^). 

Útlagt á íslenzku: »Undir þessum steini eru grafln prestur og 
prófastur, að öllu hinn ágætasti maður, herra Einar Einarsson og 
kona hans Þóra Torfadóttir, hin heiðvirðasta og guðhræddasta kona, 
þareð(?) þau dóu eftir 10 ára hjónaband, hann 41 árs ganiall, hún 
36, árin 1690 og 1691. 

Hjörtu, sem tengdust af trygð tállausri líf meðan entist, 
sama nú samtengir gröf, sem áður hjónarúm fyr«. 


') Þessi tvíyrðingur tefir af misskilningi verið prentaðar i Ljóðmælum Svein- 
bjarnar Egilssonar (Evik 1856: bls. 272), eins og bann væri ortur af bonum, en þaö 
nær engri átt; verður ekki annað séð en að hann hafi verið höggvinn 4 steininn um 
leíð og alt hitt, sem á honum er, 



46 


Séra Einar var sonur Einars prófasts Illugasonar, er var prestur 
i Kjósinni 1642—85, prófastur i Gullbringu- og Kjósar-prófastsdæmi 
frá 1657*), dáinn 20. febr. 168,9. Illugil átti Sesselju Árnadóttur og 
var lögréttumaður; hann var bróðir Orms sýslumanns iEyjum; þeir 
bræður voru synir Vigfúsar sýslumanns á Kalastöðum, er var son 
Jóns Pálssonar, bróður Alexiusar ábóta i Viðey.^) Séra Einar 111- 
ugason átti Guðríði dóttur Einars Teitssonar i Ásgarði og Höllu Sig- 
urðardóttur; auk Einars áttu þau séra Snæbjörn, er var prestur á 
Reynivöllum i Kjós eftir föður sinn^), og Guðriði*). Séra Einar 
Einarsson var i Skálholtsskóla og sigldi siðan til Kaupmannahafnar;.. 
hann var skrifaður i stúdentatölu við háskólann 30. nóv. 1669 og 
var Christ. Ostenfeld hans »præceptor privatus«“). Hann dvaldi 2 
ár i Kaupmannahöfn®) og hefir þá verið tímakorn i Sviþjóð á þeim 
árum’). Er hann kom aftur varð hann biskupsskrifari i Skálholti 
hjá Brynjólfi biskupi Sveinssyni, siðan heyrari (conrector) við skól- 
ann i 3 ár, vigðíst 1675 og var þvi næst 2 ár kirkjuprestur i Skál- 
holti*). — Segir i Espólins Árb.®) að hann hafi verið helzt hjá 
Brynjólfi biskupi til skemtunar fyrir andlát hans, »ok mest um kvöld 
hins fjórða ágústi, ok um nóttina fram til apturbirtu*. — Hann fékk 
Garða á Álftanest 1678 eftir séra Þorkel Arngrimsson, er dó 1677^®). 
1680 kvæntist hann Þóru dóttur síra Torfa prófasts i Gaulverjabæ 
Jónssonar frá Núpi Gissurarsonar^i) og Sigríðar dóttur Halldórs Olafs- 
sonar lögmanns^®). 1681 varð séra Einar prófastur i Gullbringu- og 
Kjósar-prófastsdæmi eftir föður sinn. Hann var »gáfumaður vel- 
lærður, kunne að haga sier epter tiðenne. Var og einn af þeim 4. 
próföstum, sem byskupenn M. Þórður tók með sier, til að saman- 
taka Concepteð Nýu laganna, epter annare bók Norsku laganna Ao 
1689 epter kóngl: Maj** befalningu*^®). 

‘) Sbr. Prestatal og prófasta á íslandi eftir Svein Nielsson, V. 9. 

Islenzkar ártiðeskrár eftir Jón Þorkelsson, XXV. settartafla. 

*) Prestatal og prófasta á Islandi eftir Svein Melsson, V. 9. 

‘) Biskupa sögur II, 645. 

*) Sbr. Universitetets Matrikel og Kommunitetets Matrikel. 

*) Yfirferð Skálholtsstiftis s. 207 (sbr. hér að framan). 

’) Nicol. Dal. Dissertatio de Antiquitatibus Svecicis og Hist eccl. Pinni Joh". 
III. hls. 579. 

*) Biskupa sögur II, 545; Yfirterð Skálholtsst. s. 207; Hist. Eccl. III. 679. 

») VII. D., s. 84. 

•») Yfirferð Skálholtsst. s. 207. Hist. eccles. III, 579. Esp. Árb. VII. 89. 

“) Um álla þá ætt sjá Safn til sögu Islands I, 648—9. 

>*) Yfirf. Skálholtsst. s. 207. Bisk. sögur II. 645. 

Yfirf. Skáltoltsst, s. 207, sbr, Hist. eccl. III, 675 (þar er ártalið skakt 
prcntað 1669), 



4? 


Eftir dauða séra Ólafs Jónssonar í Hítardal fékk séra Einar 
konungl. veitingu fyrir þvi brauði 1690^), »en kom þangað þó ei, 
þar hann deyðe það sama liaust, nálægt Allra H. mo 41. árs gam- 
all, úr þeirre mannskiæðu landfarsótt, sem þá geck yfer. Var bann 
þá á heimreið úr skifttum frá Gaulverjabæ epter Sr Torfa Jónsson. 
Komst að Hólme fyrer sunnan Hellersheiðe, lá þar fáa daga í strangre 
sótt, sem hann leidde til bana*^). Allra heilagra messa er 1. nóv., 
en sira Einar dó að þvi er segir i ártiðaskrá séra Hannesar Björns- 
sonar 21. okt. 1690®). í ártíðaskrá Sig. lögm. Björnssonar stendur 
21. okt. 1691, en þar er ártalið rangt®'). 

í Árnasafni (A. M. 96, 8vo, bls. 23—37 r) er til i handriti »Lýfs 
Historia þeýrrar Gofugu og lofsverðugu Hofðings kvinnu Helgu 
Magnus döttur Ad Brædratungu. — Samantekin af Heýðarlegum 
kiennemanne Sr Einare Einarssine«. 

Þóra lifði ekki lengi mann sinn. »Hún ól Tvibura epter hann 
dauðann, sialfann Jóladagenn, hlutu báðer skírn, dóu báðer og hún 
einnenn nockru seinna*®). Þóra Torfadóttir andaðist 1. jan. 1691®). 

Þau Einár og Þóra áttu auk tvíburanna, er hún fæddi síðast og 
dó af, 5 börn önnur’). Séra Jón Halldórsson skýrir þannig frá þeim®): 
»(1® Brinjólfur, gott mannsefne, útlærður, dó ógiftur i bólunne. (2® 
Málfríður seinne kona Sigurðar sýslumans eldra. (3® Ingebiörg, kona 
Sigurðar syslumans yngra, souar Sigurðar lögmans Biörnssonar. 
(4® Margret, átte fyrst Benedict Magnusson Beck syslumann i Hegra- 
ness þinge. Síðar Guðmund skólameistara son byskups Hr. Steins, 
drucknuðu báðer vofeiflega, sá fyrre á siötta sunnudag epter páska 
1719 i Hieraðsvötnonum, hinn síðare á Skagaflrðe Ao 1723. (5® Hall- 
dóra, giftest eeke«. 


b Yfirf. Skálholtst. s. 207. Hist. eccl. III. 579, Prestatal VII. 6; sbr. þó ísl, 
ártiðaskr. 254 (þar segir 24. ág. 1689). 

’) Tfirf. Skálholtst. s. 207, sbr. ísl. ártiðaskr. og Hist. eccl. 1. c. 

*) Ísl. ártíðaskr. bls. 197; sbr. Esp. Árb. VIII. 25. 

*) ísl. ártiðaskr. s. 219. 

') Yfirf. Skálboltsst. s. 207; sbr. ísl. ártiðaskr. s. 197. 

®) ísl. ártíðaskr. 193 og 197; á bls. 219 segir að hún bafi dáið 1. des. 1691, en 
það er rangt, — og sömul. það er segir i Esp. Árb. VIII. 25 og Safn t. s. ísl. I. 
648—9, að hún hafi dáið 1690. 

’) Ísl. ártiöaskr. 187; Esp. Árb. VIII. 25. 

') Yfirf. Skálboltsst. s. 207. 



48 


Nr. 8. Olaver Peterson (Ólafur Pétursson) f 1719. 

Steinn þessi er að visu frá 18. öld, en þar eð hann er nú orð- 
inn nær tveggja alda gamall og miklu eldri en aðrir yngri steinar i 
þessum kirkjugarði, er hann tekinn með hér. Hann er brotinn sund- 
ur í tvent og kom annað brotið upp úr húskjallaranum fyrir nokkr- 
um árum. Steinninn mun vera nokkuð genginn. Lengd: 73 62 sm., 

breidd: 52 sm., þykt: um 13 sm. 6 fyrstu linurnar eru með stærra letri 
en hinar og eru staíirnir 5 sm. háir i þeim, en annars er stafhæðin 3 sm. 

Fyrir ofan letrið er engilsmynd með stórum vængjum, er enda 
i rósaíiúri. Neðan undir letrinu er mjór bekkur með sams konar 
dráttum og er þetta laglega gjört. Bekkur er utan um alt saman. 

Á milli flestra orða er bil. Tvipunktur er á stöku stað svo sem 
hér er prentað. Letrið er latinuleturs-upphafsstaflr svo sem á hin- 
um steinunum. V er táknað rneð W i WEL- i 3. 1. Y er likast 
litlu skáleturs y-i (kemur fyrir i 8., 12. og 14. 1.) eins og á st. nr. 1. 

Brotið er i 12. og 13. 1., svo að á stöfunum á aftara hluta 12. 1. 
sést að eins efri hlutinn á efra brotinu og neðri hlutinn á neðra 
brotinu; sumir staflrnir sjást að eins hálflr, en vel má þó ráða hvað 
staðið hafl. — Áletranin er á dönsku og litur þannig út: 

HER UNDER UDI 
HERREN HUILER 
DEN WELÆRVÆR 
DIG: NU SALIGE 
Hf OLAVERPETER 
S0N 

FOKRiaE SOaNEPRÆST 

PÁÁ aLÁUMBÁy oa sid 

EN HER VEDSTEDEN 
PROVST I DETTE HERRED 
SOMLEFDE MEOETaVD 
FRyaTiaisTT víibehji. 
oa UHRiSTELiaHEN 
SOF DEN: 2: lULy: 

Á4 1719 UDI HÁNS 
ALDERS59 ÁÁR: 

ÁPOCÁL: 14: V: 13: 

SÁLIOEEREDE D0DE 
SOM D0E IHERREN lÁ 
ÁÁNDEN SIOER ÁT DE 
SKULLE HVILE ÁF DERES 
ÁRBEIDE: 

CÁNT:6:V3: 

MIN VEN ER MIN 00 
lEO ER HANS: 



49 


WELÆRVÆRDIG: i 3.-4. 1. er fyrir WELÆRVÆRDIGE. Hí 
fyrir HERR. OLAVER PETERS0N i 5.—6.1. er danskað úr Ólafur 
Pétursson, og OLAUMBAy úr Olaumbœ. A.= fyrir Anno. APOCAL: 
i 17. 1. fyrir Apocálypse (þ. e. opinberun, Jóbannesar). V i 17.1. og 
23. 1. fyrir Vers. CANT: i 23. 1. fyrir CANTUS (cantorum, þ. e. 
Ljóðaljóð eða ^Lofkræði Salomons*). 

Á íslenzku hljóðar þetta svo: 

»Hér undir hvílir i drotni hinn velæruverðugi nú sæli herra Ólafur 
Pétursson, fyrrum sóknarprestur i Glaumbæ og síðan hér á staðnum, 
prófastur i þessu héraði, sem lifði mjög guðrækilega i embætti sinu 
og andaðist kristilega 2. júli 1719 á 59. aldursári sinu. 

Opinb. 14. V. 13: 

Sælir eru hinir dánu, sem deyja i drotni. Andinn segir og, að þeir 
skuli hvílast eftir erfiði sitt. 

Ljóðalj. 6. V. 3: 

Minn vinur er minn og jeg er hans«. 

Séra Jón prófastur Halldórsson skýrir svo frá séra Ólafi i Yfirf. 
Skálholtsst., bls. 208—9: »Sr Ólafur sonur Sr Peturs norður á Ups- 
um Jonssonar prests á Tiörn Gruðmundssonari) og Solveigar dottur 
Sr Jóns Eigilssonar á Völlum i Svarfaðardal, var fyrst þienare 
byskups M. Jóns Vigfússonar á Hólum siðan skrifare amtmans 
Mullers, gifttest þíónustustúku á Bessastöðum Holsteinskre að ætt 
Magretu Elizabeth Bojens, og þá veitte amtmaður honum fyrst 
Glaumbæ fyrer norðann. En á hans fyrsta áre þar dó Sr Brinjólf- 
ur i Görðum, og epter bón Sr Ólafs, veitte amtmaður honum Garða 
stað, so Sr Ólafur fiutte sig til Garða Ao 1697 (mun rangt, eiga að 
vera 1694, eða 5)®) en árenu epter varð hann að sleppa kallinu við 
Sr Jón Þorkelsson, bió þó i Sóknenne og fieck siðann Garða-stað 
aptur Ao 1699. Sagðe það af sier aptur Ao 1708. Hann dó under al- 
þing Ao 1719, átte epter eina dóttur heilsuveika. Dó hún skömmu siðar«. 


í fyrra hluta þessarar ritgerðar, Árb. 1904, bls. 33—40, eru nokkrar prentvillur 
og fribrugðnir stafir ekki prentaðir rétt: bls. 36, 7. 1. og 36, 13. 1. eru bin saman- 
dregnu pé (P) prentuð IP fyrir IP; bls. 36, 1. 2 er SRA f. SRA, s. 37, 1. 30 hvílir 
f. hviler og Nicholás f. Nichulás', s. 39, 2. og 11. 1. TT f. 11, 20. 1. arligur 
f. œrlegur. 


‘) Séra Jón á Tjöm i Svarfaðardal er sagður Ounnarsson 1 Frestatalí Sv. N., bls. 175. 
Liklega atbugasemd aískrifarans, séra Jóns Ketiissonar. 


7 



Tíirlit 

yfir muni, selda og gefna Forngripasafni islands 

árið 1905. 


5175—78 


5179—84 


5185 

5186 

5187 
5288 

5189—95 


5196 

5197—200 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 


[Tölurnar fremst sýna tölumerki hlutanna i safninu, i 
svigum standa nöfn þeirra, er gefið hafa safninu gripi]. 

Brýnisstúfur, blýstykki litið með gati og steinbrot með 
gati, leifar af hníf og ýmislegt járnarusl. Fundið á Ein- 
hyrningsflötum á Grænafjalli. 

Brot af beizlisstöng, sporöskjulöguð hálfkúla úr bronzi, 
skeifa fjórboruð, beizlishringjur þrihyrndar, krókur úr 
bronzi og mót(?) úr linum steini. Fundið við Eystri- 
Kangá nálægt Stórólfshvoli. 

Fornt sverð jarðfundið nærri Skógum i Fnjóskadal. 
Gamalt nálhús úr tré blýslegíð, með stöfum. 

Gamall hempuborði flosaður. 

Grafskjöldur úr silfri yflr frú Þorbjörgu Bjarnadóttur 
konu Jóns vicelögmanns Ólafssonar. 

Hnappur kúptur úr kopar, parastokkur, beltisstokksbrot, 
hempukrókur, krókaparssproti, túskildingur og steinsnúð- 
ur úr fltusteini. Fundið á Skálatóftum i Landi. 
Tóbaksponta úr horni með verki. 

Ennislauf úr kopar, beizlisstengur úr kopar, hamólar- 
hringjur og reiðgjarðarhringja úr kopar. 

Leifar að bókspenslum? úr kopar. 

Dúkur úr grænu islenzku vaðmáli, útsaumaður. Úr eigu 
Bjarna riddara Sivertsen. 

Gamalt jarðfundið innsigli úr tini, með rúnastöfum. 

8 silfurhnappar (peysuhnappar) kúptir, með 4 blaða rós 
í kolli. 

Gleraugu með islenzkri silfurumgerð. 

Gamalt skorið drykkjarhorn. Vestan af landi. 
Heinarstúfur með myllu- og hnappamótum. 



51 


5208 

5209 

5210 

5211 

5212 

5213 

5214 

5215 

5216 

5217—18 

5219 

5220—25 

5226 

5227 

5228 

5229 

5230 

5231 

5232 

5233 

5234 

5235 

5236 

5337- 39 

5240—43 

5244 

5245 
5246—47 
5248 
5249—50 
5251 


Skotrökkur. 

Kassi með dragloki, skorinn, frá 1788. 

Tóbaksponta, silfurbúin, úr rostungstönn. 

Peningapoki útsaumaður með augnsaum, frá 1869. 

Signet úr messing með steini i og mannsmynd. Fundið i 
kirk.iugarði á Kvennabrekku. 

Gömul kommóða, skorin á forhlið. 

Gylt silfurbelti á flauelslinda, með ágætu upphleyptu 
verki. Austan undan Eyjafiöllum. 

Litill brýnisstúfur úr, hein. Fundinn í Granagili fyrir 
norðan Búland i Skaftártungu. 

Tvær litlar pjötlur ofnar. Fundnar á sama stað. 

Fjórar spennur úr bronzi með fornu verki. Fundnar á 
sama stað. 

Leifar af hálsfesti(?) úr gleri. Fundnar á sama stað. 

Sex bankaseðlar norðan úr landi frá árunum 1791—94 
og 1801. 

Flossessa. Austan úr Landeyjum. 

Lítill kertastjaki úr látúni með verki. Ur Skálholtskirkju. 
Spjald úr tré gagnskorið (áttaviti), með stöfum og ártalinu 
1833. Frá Þórðarstöðum i Fnjóskadal. 

Vefjarskeið, stór, úr hvalbeini. Frá sama stað. 
Knipliskrín, skorið á forhlið. Frá sama stað. 
Snældusnúður úr tré, skorinn. Frá sama stað. 

Vélalok með áskorinni rimtöflu. Frá sama stað. 

Sex fjalir úr milligerð milli kórs og kirkju. Frá sama 
stað. 

Litið kökumót. Skorið. Frá sama stað. 

Söðulskjöldur með gagnskornu verki og höfðaletri. Frá 
sama stað. 

Söðulreiði frá J750, látúnsleginn. Frá sama stað. 
Beizlisstengur, ádrættir og gjarðahringja úr kopar. Frá 
sama stað. 

Fern kjaftamél úr járni. Frá sama stað. 

Járnhalda gömul með lykkjum og keng. Frá sama stað. 
Mellulás úr járni. Frá sama stað. 

Tveir pipulyklar. Frá sama stað. 

Hurðarhringur úr járni. Frá sama stað. 

Tvö spjót jarðfundin, forn. Frá sama stað. 

Döggskór úr bronzi, forn. Frá sama stað. 



42 


5252 

5253 

5254 

5255—56 

5257 

5258 

5259 

5260 

5261 

5262 

5263 

5264 

5265 

5266 

5267 

5268 
5269—71 

5272 

5273—74 

5275 

5276 
5277—93 

5294—95 

5296—99 

5300 

5301 

5302 

5303 

5304—05 


Nál eða stýll úr bronzi með hring i endanum. Frá sama 
stað. 

Plata margstrend úr dökku efni gljáandi með gati i miðju. 
Frá sama stað. 

Hollenzkar tóbaksdósir úr látúni. Frá sama stað. 
Bókbandsrulla með koparhjóli og hjól af annari rullu. Frá 
sama stað. 

Kirkjuhurðarhringur úr kopar frá 1787. Vestan úr Dala- 
sýslu. 

Fornt fjaðraspjót, fundið 1893 á uppblásnum stað á Jök- 
uldalsheiði eystra. 

Koparhringja stór, rauðmáluð. 

Skáphurð, máluð, með konumynd. Norðan úr Stranda- 
sýslu. 

Skorinn trélisti frá rúmi á Kleppi, með versbroti. Upp- 
haflega úr Uufunesskirkju. 

Mynd af ungri stúlku frá Möðruvöllum i islenzkum skaut- 
búningi. 

Rúmfjöl, skorin, frá 19. öld. 

Beltispör og skjöldur úr silfri. 

Bikar úr silfri 1731. Vestan af landi, 

Stór blöndukanna úr tré með skornu loki. Vestan frá 
Stórholti i Dalasýslu. 

Tarina úr tré með eyrum, rend, með loki. Frá sama stað. 
Rúmfjöl, skorin, með verki. Frá sama stað. 

Fimtán hvitar kotrutöflur, tólf grænar, rendar úr hval- 
beini og tveir teningar. Frá sama stað. 

Stokkur úr tré, skorinn á hliðum, göflum og loki, frá 
sama stað. 

Tveir stokkar skornir, loklausir. Frá sama stað. 
Tóbaksponta úr tré með beintappa. Frá sama stað. 
Peningabudda, balderuð, frá 1813. Frá sama stað. 

Millur úr kopar og prinsmetal af ýmsri gerð, 33 að tölu. 
Frá sama stað. 

Fimm silfurhnappar. Frá sama stað. 

Fimm hnappar úr látúni. Frá sama stað. 

Hnappur, kúptur, úr látúni. Frá sama stað. 

Kafflkanna islenzk, úr eiri. Frá sama stað. 

Skirnarfat úr leir. 

Stór ólarhringja úr kopar með járnþorni. Frá sama stað. 
Þrjár gjarðahringjur minni, úr kopar. Frá sama stað. 



53 


5306 

5307 

5308 

5309 

5310 

5311 

5312 

5313 

5314—16 

5317 

5318 


5319 


5320 

5321 

5322 

5323 


5326 

5327 

5328 

5329 
5330—31 

5331 

5332 

5333 


Beizlishöfuðleður með búnaði og stöngum. Frá sama stað. 
Lyklasylgja úr kopar gagnskorin. Frá sama stað. 
Oliumálverk af Sigurði Guðmundssyni málara eftir sjálf- 
an hann. 

Sykurker gamalt úr bláu gleri i stórri silfurumgjörð. Úr 
eigu Árna umboðsmanns Thorlacius. 

Parastokkur, loklaus, með höfðaletri, frá 1749. 

[Hr. Páll Jóhannesson i Fornhaga]. Kringlóttur hlutur úr 
kopar (af kertastjaka?). 

[Stefán bóndi Árnason Steinstöðum]. Skjaldmynduð kop- 
arspenna af beltis- eða hempupari. 

[Sami]. Lyklasylgja úr kopar. 

[Sami]. Tveir beizlisskildir og 4 doppur úr kopar, þrjár 
sviftir úr járni. Jarðfundið skamt frá Glæsibæ i Eyjafirði. 
[Sami]. Stórt ístað úr járni, jarðfundið. 

[Hr. Tómas Tómasson á Egilsá í Skagafirði]. Stór kjaft- 
mél, jarðfundin nálægt Bakkaseli í öxnadal. 

[Friðfinnur Jóhannsson á Egilsá]. Brot á einkennilega 
úthöggnum steini. jarðfundnum við kjallaragröft í Borgar- 
gerði i Norðurárdal. 

[Brynjúlfur fornfræðingur Jónsson]. Fimmboruð fornleg 
skeifa, jarðfundin nálægt Nautavaði. 

[Páll verzlunarstjóri Jónsson Djúpavogi]. Leifar af hníf- 
blaði jarðfundnum. 

[Sami]. Litið brot úr gráleitum steini með gati. 

[Stefán kennari Stefánsson á Akureyri]. Brunaleifar af 
fatnaði og dúkum. Fundið i Brunarústum á Möðruvöll- 
um i Hörgárdal. 

[Sami]. Leifar af 2 snældusnúðum. Frá sama stað. 
[Sami]. Kápuhnappur úr látúni brotinn. Frá sama stað. 
[Sami]. Trektmyndaður hlutur úr leiri. Frá sama stað. 
[Sami]. Leifar af eirpotti. Frá sama stað. 

[Sami]. Kolamolar og járnrusl. Frá sama stað. 

[Hr. Guðjón Jónsson Bjóluhjáleigu]. Smápeningur enskur 
úr blýi. 

[Ingeniör Lunn]. Þýzkur silfurpeningur. 

[Óviss gefandi]. Litill silfurpeningur [20 cent]. 



Skýrsla. 


I. Ársfundur félagsins 1906. 

Ársfundur félagsins var baldinn mánudaginn 17. des. Eftir að 
formaður hafði minst tveggja látinna félagsmanna, Hallgrims Mel- 
steðs bókavarðar og Ólafs Guðmundssonar læknis, lagði hann fram 
reikning félagsins fyrir 1905 og hafa endurskoðendur ekkert fundið 
við hann að athuga. Þvi næst skýrði hann frá rannsóknarferðum 
Brynjúlfs Jónssonar næstliðið sumar út i Vestmanneyjar og upp á 
Þórsmörk. Hann mintist og á prentun registursins við árbækur fé- 
lagsins 1880—1904 og árbókarinnar fyrir 1906. Eptir nokkrar um- 
ræður um rannsóknir fornleifa hér á landi bar formaður upp þá 
tillögu félagsstjórnarinnar, að gera Brynjúlf Jónsson að heiðursfélaga 
i þakklætisskyni fyrir margra ára starf hans i þjónustu félagsins, 
og var það samþykt í einu hljóði. 


II. Reikningur hins íslenzka Fornleifafélags 1905. 


Tekjur: 

1. í sjóði frá fyrra ári., . kr. 1071 45 

2. Tillög félagsmanna og seldar Árbækur.— 172 55 

3. Styrkur frá Forngripas. til að spyrja upp forngripi — 100 00 

4. Styrkur úr landssjóði.— 400 00 

5. Selt verkfæri frá Hörgsdalsgrefti.—- 1 50 

6. Vextir á árinu: 

a. af bankavaxtabréfl.kr. 22 50 

b. af innst. i sparisjóði.— 1 10 

-- — 23 68 

7. Til jafnaðar mót gjaldlið 4 . — 300 00 

Samt. kr. 2069 18 








55 


Gjöld: 

L Kostnaður við Árbók 1905 .kr. 280 21 

2. Greift Brynjólíi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir — 180 00 

3. Ýmisleg útgjöld.— 2 80 

4. Keypt bankavaxtabréf Litr. C. 1797—99 með vöxt- 

urn frá V? 1^905 ..— 300 00 


5. í sjóði við árslok 1905: 

a. bankavaxtabréf.kr. 800 00 

b. í sparisjóði Landsbankans. ... — 32 70 

c. hjá féhirði ..— 473 47 

-- - — 1306 17 

Samt. kr. 2069 Í8 
Reykjavík, 17. desember 1906. 

Þórh, Bjarnarson, 


III. F é I a g a r. 


A. 

Ásgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. 

Anderson, R. B., prófessor, Ameríku. 

Andrés FéldsteÖ, bóndi á Trönum. 

*Arm B. Thorsteinsson,^) komm. dbr. 
f. landfógeti, Reykjavík. 

Bjarni Jensson, læknir í Síðuhéraði. 

Björn Guðmundsson, kaupm., Rvk. 

BjÖrn M. Ólsen, dr., r., prófessor, Rvk. 

Bogi Melsteð, cand. mag., Khöfn. 

*Bruun, Daniel, kapteinn í hernum, 
Khöfn. 

^Brynjidfur Jónsson, dbrm., fræði- 
maður, Minnanúpi. 

Carpenter, W. H., próf., Colurabia- 
háskóla, Ameríku. 

Collingvood, W. G., málari, Coniston, 
Lancashire, England. 

Dahlerup, Verner, cand. mag., bókav., 
Khöfn. 


Æfilangt. 

Eggert Laxdal, verzlunarstj., Akureyri. 
Eiríkur Magnússon, M. A., r., bókav., 
Cambridge. 

"^Eímer Baynolds, dr., Washington. 
Feddersen, A., Stampe, fru, Rindum- 
gaard pr. Ringköbing. 

Friðbjörn Steinsson, bóksali, Akureyri. 
Gebhardt, August, dr. fil., Nurnberg. 
Goudie, Gilbert, F. S. A. Scot., Edinb. 
Hjörleifur Einarsson, r., próf., Undirf. 
Horsford, Cernelia, miss, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Indriði Einarsson, revisor, Rvk. 
Jóhannes Böðvarsson, trésm., Akranesi. 
Jón Borgfirðingur, fræðimaður, Rvk. 
Jón Guiinarsson, verzl.stj., Hafnarfirði. 
Jón Jónsson, prófastur, Stafafelli, Lóni. 
Jón Vídalín, konsúll, r., Rvk. 

Jónas Jónasson, prófastur, Hráfnagili. 


Stjarnan (*) merkir heiðursfélaga. 








56 


Kjartan Einarsson, prófastur^ Holti. 

Kristján Zimsen, konsúll, Rvk. 

Lárus Benediktsson, f. prestur^ Rvk. 

Löve, F. A., kaupmaður, Khöfn. 

Lehmann-Filhós, M., fraulein, Berlin. 

Magnús Andrésson, próf._, r., Gilsbakka. 

Magnús Stephenseú; stkr. af dbr. og 
dbrm., f. landshöfðingi, Rvk. 

Matth/as Jochumsson, r., f. prestur, 
Akureyri. 

Miiller, Sophus, dr., museumsdirektör, 
KhÖfn. 

*Nicolaiseny JV., antikvar, Kria. 

Ólafur Johnsen, f. yfirk., r., Óðinsvó. 

Phenó, dr., Lundúnum. 

Schjödtz, cand. pharm., Óðinsey. 

Sighvatur Árnason, dbrm., Rvk. 

Sigurður Stefánsson, prestur, Vigur. 

Stefán Guðmundsson, verzlunarfulltrúi, 
KhÖfn. 

*Storch, A., laboratoriums-forstjóri, 
Khöfn. 


Styffe, B. G. (r.-n.) dr. fil., Stokkhólmi. 

Sæmundur Jónss., b., Minni-Vatnsleysu. 

Torfhildur Þ. Hólm, frú^ Ryk. 

Torfi Bjarnason, skólastj., r., Ólafsdal. 

Valtyr Guðmundsson, dr. phiL, docent, 
r., Khöfn. 

Vilhj. Stefánsson, Peabody Museum, 
Harvard University, Cambr. Mass., 
U. S. A. 

Wendel. F. R., jústizráð, Khöfn. 

Wimmer, L. F. A., dr. fil., próf., komm., 
dbrm., Khöfn. 

Þorgrímur Johnsen, f. héraðsl., Rvk. 

Þorsteinn Erlingsson, cand. phil., Rvk. 

Þorvaldur Jakobsson, prestur í Sauð- 
lauksdal. 

Þorvaldur Jónsson, f. héraðsl., r., ísa- 
firði. 

Þorvaldur Jónsaon, r., prófastur, ísa- 
firði. 

Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., prófessor, 
KhÖfn. 


B. Með 

Árni Jónsson, prófastur, Skútustöðum, 
1905.1) 

Amira, Karl v., próf., Múnchen, 06. 
Arpi, Rolf, dr. fil., Uppsölum, 05. 

B. B. Postur, Victoria, Brit. Canada, 08. 
Björn Jónsson, ritstj., r., Rvk, 05. 
David Scheving Thorsteinsson, héraðs- 
læknir, ísafirði, 80. 

Eiríkur Briem, prestaskólakenn., komm. 
dbr., Rvk, 05. 

Finnur Jónsson, dr., prófessor, r., 
Khöfn, 05. 

Forngripasafnið í Rvík, 05. 

Geir Zoega, kaupm., dbrm., r., Rvk, 05. 
Gering, Hugo, prófessor, dr., Kiel, 05. 
Gráfe, Lukas, bóksali, Hamborg, 06. 


árstillagi. 

Greipur Sigurðsson, b., Haukadal, 06. 

Guðmundur Hannesson, Galtarhesi, 
Víðidal, 98. 

Guðm. Helgason, próf., Reykholti, 05. 

Guðni Guðmundsson, læknir, Borgund- 
arhólmi, 85. 

Gustafson, G. A., filos, licentiat, kon- 
servator, Bergen, 93. 

Halldór Briem, kennari, Akureyri, 00. 

Halldór Daníelsson, bæjarfóg., r., Rvk, 
05. 

Hallgrímur Sveinsson, komm. dbr., 
biskup, Rvk, 05. 

Hannes Þorsteinsson, cand. theol., rit- 
stjóri, Rvík, 05. 

Harrassowits, Otto, bóksali, Leipzig, 05. 


Ártalið merkir, að félagsmaður hefir borgað tillag sitt til félagsins fyrir það 
ár og öll undanfarin ár, síðan hann gekk í félagið. 



57 


Hauberg, P._, r., Museunisiuspektör, 
Kböfn, 01. 

Heydenreich, W., dr., Gunzburg, 06. 

Hinrik K. Hugason Biirgel, Leipzig, 02. 

Jóhaimes Sigfússon, adjunkt, Rvk, 87. 

Johnston, A. W., hon. treasurer, Viking 
Club, Lundúnum, 04. 

Jón Jakobsson, forngripav., Rvk, 05. 

Jón Jensson, yfirdómari, Rvk, 05. 

Jón Jónsson, héraðsl., Blönduósi, 99. 

Jón Jónsson, sagnfræðingur, Rvk, 05. 

Jón Þorkelsson, dr., landsskjalavörður, 
Rvk, 05. 

Jósafat Jónasson, Winriipeg, 00. 

Kaalund, Kr., dr. phil., Khöfn, 05. 

Kristján Jónsson, yfirdómari, Rvk, 05. 

Lestrarfelag Fljótshlíðar, 05. 

Lestrarfelag Austurlandeyinga, 96. 

Magnús Helgason, -prestur, kennari í 
Hafnarfirði, 04. 

Matth. Þórðarson, stud. mag., Rvk, 04. 

Meissner, R., dr., próf., Göttingen, 04. 

Mollerup, V., dr. phil., r., Musems- 
direktör, Khöfn. 

Mogk, E., dr., prófessor, Leipzig, 03. 

Montelius, 0., dr. phil., Am., Stokk- 
hólmi, 05. 

Ólafur Ólafsson, fríkirkjuprestur, Rvk, 
81. 

Páll E. Ólason, stúdent, Rvk, 05. 


Pálmi Pálsson, adjunkt, Rvk, 05. 

Pétur Jónsson, blikkari, Rvk, 05. 

P. J. Thorsteinsson, konsúll, ísaf., 00. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísaf., 94. 

Sigurður Gunnarsson, próf., Stykkis- 
hólmi, 81. 

Sigurður Kristjánss., bóks., r., Rvk, 05. 

Sigurður Ólafsson, syslumaður, Kall- 
aðarnesi, 05. 

Sigurður Þórðarson, syslumaÖur, Arnar- 
holti, 03. 

Staatsbibliothek í Múnchen, 05. 

Stefán Egilsson, múrari, Rvk, 84. 

Steingrímur Thorsteinsson, rektor, r., 
Rvk, 05. 

Steinordt, J. H. ,V., theol, & phiL, dr. 
(r. n.), Linköping, 93. 

Tamm, F. A., dr.,docent, Uppsölum, 03. 

Tryggvi Gunnarsson, bankastj., komm., 
dbrm., Rvk., 05. 

Valdimar Briem, r., próf., Stóranúpi, 05. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Rvk, 05. 

Þóröur J. Thorodds., bankagjk., Rvk,80. 

Þórhallur Bjarnarson, lector, r., dbrm., 
Rvk, 05. 

Þorleifur J. Bjarnason, adjunkt, Rvk, 05. 

Þorleifur Jónss , prestur, Skinnastað, 07. 

Þorsteinn Benediktss.,pr., Bergþórsh.,98. 

Þorsteinn Jónsson, f. hóraðslæknir, r., 
Rvk, 06. 



Cfnisy fipllt. 


Bls. 

Rannsókn í Norðurlandi sumarið 1905. Eftir Brynjúlf Jónsson 1—27 

Fornleifafundir. Eftir sama.28—35 

Gamlir legsteinar i öörðum á Álftanes. Eftir Mattias 

Þórðarson .36—49 

Yflrlit yflr muni selda og gefna Forngripasafni íslands árið 

1905. Eftir Jón Jdkóbsson .50—53 

Skýrsla (Aðalfundur 1906. Reikningur 1905. Félagatal) . 54—57 
Tvö fylgiblöð með uppdráttum. 


Leiðréttingar við Arbók 1905: 

Bls. 11, 1. 35: utan les: anstan. Bls. 37, 1. 36: Þverár les: Þurár. Bls. 37, 1. 
87: nokkur laut les: nokkuð laugt. Bls. 40, 1. 17: austri les: vestri. Bls. 54, 1.11: 
neðan les: ofan. 







1. Skipapollur. 

2. Ullarfoss. 

3. Skuldaþingsey. 
4-4. Þinglág. 

5. Hengingarklettar 

6. Þingstaðuriniu 

7. Sandbrotavað. 

8. Uppblástur. 

9. Vað á kvíslinni. 
-o. Bjúgey. 


i-i. Útsljettaðar tóftir (búðir). 2. dómhringur. 3-3. Gömul 
gerði og garðar. 4-4. Öskuhaugar og húsarústir. 5-5. bæjarhús. 
6. skemmur. 7-7. traðir. 8-8. túngarður. 9. heygarður og fjós. 
lo-io. fjárhiis. ii-ii. nýlegar tóftir. 12-12. sljettur. i3..hlað- 
brekka og framhald hennar. 14. tóft, sem nýlega er útsljettuð. 
15. gamall sáðgarður. 16. kirkja. 17. kirkjugarður. 18. götu- 
’stígur. 







a. Seltóftin. 

b. hóll. 

c. mýrardrag. 

d. gilskora. 

e. tóin, sem Gl. hljóp í. 
f-f. áin. 

gf. brekka. 

h. hamrar. 

i. þrep í hömrum. 


I ^ _ V / -^•V/rV 


Bygðir bæir á uppdrættinuin; 
a. Sörlastaðir. b. Hjaltadalur, c. Snæbjarnarstaðir. d. Tunga. 
e. Reykir. 








